


ચંદ્રકાંત શાહ 


બ્લૂ જીન્સ 


બ્લૅક એન્ડ વ્હાઇટ પોએમ્સ 


ચંદ્રકાન્ત શાહ 


ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. 
મુંબઈ. અમદાવાદ 


3110 .1૯થ15: 01] [)%૦૦115 0) €દ્વાતાવદદા1( ૭1 તી 


6 ચંદ્રકાન્ત શાહ 


૫70707.1611186ં.€011 


પ્રકાશક : 
ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. 
૧૯૯/૧, ગોપાલ ભુવન ૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચૂરિ બજાર 
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી 
મુંબઈ ૪૦૦ ૦૦૨ અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬ 
ફોન : ૨૦૦ ૨૬૯૧, ૨૦૦ ૧૩૫૮ ફોન : ૬૫૬ ૦૫૦૪, ૬૪૪ ૨૮૩૬ 


લાદ્વા1: 5દ્વાંડ છે1118૪0[200110 110115.€011 
ડાઇ ૫5 01: 111[://070707.1118૪0[200110110115.€011 


પ્રથમ આવૃત્તિ : જાન્યુઆરી ૨૦૦૦ 
મૂલ્ય : રૂ. ૧૨૫.૦૦ 


બુક ડિઝાઈન : નૌશિલ મહેતા, 41117 1)ડછાળ 50૫તાં૦, મુંબઈ. 


હારદ્યા1: 1 00511111 € 110111 11.€011 


મુદ્રક : મંજુલ ગ્રાફિક્સ, મુંબઈ. 
લારદ્યાં1 : 11 11]પ૫1 €ે1011411€1.€011 


જીન્સ પહરેતી 
મુગ્ધાઓને... 


બ્લૂ જીન્સને સૌ મુગ્ધાઓ પાંચ આંગળે પૂજે 
“વ્હેલેરાં ઇર્રેઝિસ્ટિબલ સ્તન અમારાં દૂઝે' 


અનુક્રમ 


૦105 101 

ઘોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત 
જેસલમેર 

કૉલાજ 

જીન્સ મહિમા 

આવાં જીન્સ 

અંતિમ સચ્ચાઈ 

[101 દ [200111 

કબીર 

બ્લૂ પોએમ 

જીન્નોધ્ધાર 

સીનસિનેરી 

શર્ટ વિના પણ શોભે એવાં જીન્સ 
જીન તખ્ત 

ઇસ્રીટાઈઇટ જીન્સ 
બ્લૂબેરીઝ 

ઇન્ફિનિટ પટેટો 
૫/€0661105 

અભિસાર 

બ્લૂ જીન્સના કરંડિયામાં નાગ 
ઘોબીઘાટ 


૧૪ 
૧૯ 
૧૯ 
ર૦ 
રર 
ર૩ 
ર૪ 
ર૬ 
ર૭ 
ર૮ 
૩૦ 
૩ર 
૩૨૩ 
૩૪ 
૩૬ 
૩૮ 
૪૦ 
૪ર 
૪૪ 
૪૬ 


જીન્સ કાપીને કરેલ ચડીનું ગીત ૪૮ 


પાનબાઈ અને બ્લૂ જીન્સ ૫૦ 
010115 ચૌતરફ પર 
ધોબીપછાડ પ૪ 
રામનામના પીળા દોરે ! પપ 
રોબૉને પ્રાર્થના ૫૬ 
ધ પિયાનો ૫૯ 
ડુંગર કેરી ખીણમાં ૬૦ 
ખેડૂત કન્યા ૬ર 
ઇન્ફચ્યુએશન ૬૪ 
0૯૧1€5 5100001106 ૬૮ 
નવ્વાંનક્કોર જીન્સ ૭૪ 
બાને કાગળ ૭૬ 
જીન્સ સ્તુતિ ૮૧ 


['ના0વપ ૫/૦૦૯૦૫દ્1દ્વા1 50€વ૧ંદ્વા 01€ | ૮૨ 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મે બ્લૂ ૮૪ 


જીન્સ ઓલ્ટરેશન ૮૬ 
ક્યાંક મુકાઈ ગયેલ જીન્સનું ગીત ૮૮ 
થી 


ચંદ્રકાંત એટલે કવિતા અને રંગભૂમિની મુગ્ધતા : ઉત્પલ ભાયાણી ૯૪ 
આ પુસ્તકના કવર-પેપર વિશે... ૯૬ 


બ્લૂ થેંક યૂ 


નૌશિલ 

છોટુ 

ઉત્પલ 

સુરેશભાઈ 

જયાબહેન 

ભરત 

હરેશ 

૬107 11/415011, 1/50 28061 €૦., [૫€0/ [/€)40€0, [156 


700115 101 
એક ઈતિહાસિક કવિતા 


દઈ પલાંઠી, આંખ મીચીને વાહ-વાહ કરતાં 
લ્યો ભણોજી જીનિયોલાજી 


પાઠચક્રમમાં બ્લૂ જીન્સનો સાર 
21€-7€૧૫ાંડાં/ માણસનો અવતાર 


પ્રસ્‍તાવના એ કે 

જન્મ્યા એટલે 51111016 થવાનાં 
૫/111164€ ઢગલાબંધ પડવાની 
અને અંતમાં ₹£206 થવાનું 


આજ સુધી આખી દુનિયામાં કુલ બનેલાં 
સવ્વા ત્રણ અબજ 

જીન્સ પહેરતી 169681 81011005 
કલકત્તાની કામિનીઓ 

કાઉબોયઝ ને કંઈક દેશના પ્રેસિડન્ટો 
હિપ્પીઓ ને હીરોલોગ 

સોશ્યલાઈટ્રસ ને સાક્ષર સારસ્વતો 


હિસ્ટોરિકલ વાતોમાં લો મિક્સ કરો ભૈ કાવ્યોલૉજી 
લ્યો ભણોજી જીનિયોલૉજી 


જીનનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી કેમ અને એની આ વાત 
બ્લૂ જીન્સ પણ પશુપ્રાણીઓ માણસ જેવી અન્ય જીન્સની જાત 


િમ્સ નામના નાનકડા એક ફ્રેંચ ગામનું કપડું 
કહેવાયું એ 70010 €€ 11115 
૧૦ 111105માંથી બની ગયું ડેનિમ |! 


ગામલોક પરસેવો પાડી જે પણ ગૂંથે કાંતે વણે 
શહેરી લોકો પુસ્તકરૂપે ક્લાસરૂમમાં ભણે 


ડેનિમ કપડું બદલી નાખતું ભલભલાની સાયકોલોજી 
લ્યો ભણોજી જીનિયોલૉજી 


૧૦ 


દુનિયા આખી જેને એના ફર્સ્ટ નામથી જાણે 
કથા એ વીરની તમે સાંભળો હવે પરાણે 


1829માં 

લિવાઈ સ્ટ્રૉસનાં જીન જન્મ્યાં ત્યાંથી બોલો શ્રી૧। 
૧૮૫૩માં 

૨૪ વરસે 

બાપુ સાનફ્ાંસિસ્કો આવ્યા 

સોનાની ખાણોને વેચ્યું 

00111૬1092 ૪/40011$ અને તંબુઓ માટે 
કૅન્વાસનું કપડું 


'૬1001010- 6/0૫0111 [01063' 

ખાણિયાઓએ કહું, 

'ગદ્વાડ ૧0૦11૫ /€૮1 ૫/0 ત્ર 001 1 11€ વાંવઊાં0૬' 
ખાણિયાઓએ કહ્યામાં જ ઉમેર્યું. 


કડકડતું કૅન્વાસ લઈ 
દોડ્યો લિવાઈ દરજીની દુકાને 
એમ બન્યું પહેલવહેલું જીન્સ પહેરવાને 


ફ્રિસ્કોના એ ખાણગામમાં 
'110506 [૮115 ઉ [€૫'૬' ના 
પડી રહા હાકલા 

બોલી રહ્યો દેકારો 

લિવાઈના નામના થ્યા જયકારો 


આ કાવ્યમાં નહિ ચાલે કોઈ ફેંકોલૉજી 
લ્યો ભણોજી જીનિયોલૉજી 


૧૧ 


જીન માત્ર માણસનાં ગાત્ર 
માણસ માત્ર જીનને પાત્ર 


જન્મી ઊછરી રંગ બદલતાં બની જાય જેમ હૂબહૂ 
કોપી ટુ કોપી એમ 

માણસની જેમ 

જીન જન્મ્યાંતાં 0100/1, પણ બની ગયાં બ્લૂ 


ક્વૅસ્ચન-બેસ્ચન હોય કાંઈ તો લ્યો લગાવો પૂછોલૉજી 
લ્યો ભણોજી જીનિયોલૉજી 


૧૨ 


છોકરીઓની જેમ બને છે જીન્સ 

અલગ અલગ બસ્સોને ચોવીસ સાઈઝોમાં 
છોકરાઓની માફક 

ગણીને ડેનિમની છે છવ્વીસ જાત 


જીન્સ પહેરવામાં છોકરાઓ ટૉપ 
છોકરીઓ બધી બેલ-બૉટમ 


૧૮૫૦માં ઝિપર આવ્યાં 
૧૮૭૩માં જીન્સ પર રિવેટ્સ 


છોકરાને એક પેર ઝિપર-ડાઉન જીન્સથી જ થાય ધરો 
છોકરીને €110116[1 
એક જીન્સ અને એક જીન્સભેર તોફાની છોકરો 


આ પાઠ અહીં થયો પૂરો 
ટૂંક સાર એટલો કે જીન્સ વિના માણસ અધૂરો 


ઊઠી, કરો ખંખેરોલૉજી 
લ્યો ભણી ર્‌યા જીનિયોલૉજી 


૧૩ 


ધોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત 


મળે ડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો 
સાંભળીને તેં મને આપેલ 

કે તું જીન્સ મારું પહેરે અને ઓચિંતો સાવ તને જડે 

એમ મેં જ મારા હાથે રાખેલ એવું કંઇક 


મળે જમણા ખિસ્સામાં એક સુક્કો પડેલ બોરચણિયાનો ઠળિયો 
ચાખીને તેં મને આપેલ 

કે ચગળી શકું જો તને આપ્ખેઆપ્ખી તો કેવું લાગે 

એ બહાને મેં પોતે જ ચાખેલ એવું કંઇક 


રોજ રોજ નવી નવી પાંખોને પહેરવાની ઇચ્છાથી 

પંખીનાં ટોળાંનાં ટોળાંએ વરસોથી કાંતેલું 

ડેનિમ આકાશ 

જરા વેતરીને, માપસર કાતરીને, સ્ટોનવૉશ ધોઈ કરી 

લેધરના દોરાથી ડબ્બલ સીવેલ કોઈ જીન્સ જેવો આપણો સંબંધ 


૧૪ 


પહેલવ્હેલી વાર તારો હાથ મારા હાથે પકડેલ 

ત્યારે કોઈ નહિ ક્યાંય સુધી કશું બોલેલ 

અને દુનિયા આખી એવી નરવસ થયેલ 

પછી હથેળીનો પરસેવો આપણે લૂછેલ 

એના ડાઘા દેખાય મારા જીન્સ ઉપર આજે પણ એવા અકબંઘ 
લેધરના દોરાથી ડબ્બલ સીવેલ કોઈ જીન્સ જેવો આપણો સંબંધ 


મળે નીચેની ફોલ્ડ સ્હેજ ખોલતાંક અધધ ઘધધ રેતીનો દરિયો 
દરિયાને તળિયે કોઈ છીપલાંની વચ્ચેથી હું તને મળીશ 

એમ માની તેં દરિયો ઉલેચેલ 

કે દરિયાને તારો અવતાર એક ધારી 

હું દરિયાના પાણીને ગટગટાટ પી ગયેલ એવું કંઇક 


મળે ડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો 
કે એવું કંઇક 
મળે જમણા ખિસ્સામાં એક સુક્કો પડેલ બોર ચણિયાનો ઠળિયો 


ન 


કે એવું કંઇક 


૧૫ 


ગોઠણથી સ્હેજ સ્હેજ ફાટેલા જીન્સમાંથી દેખી શકાય 

એક દૂર દૂર લંબાતો રસ્તો 

ડામરના રસ્તા પર સાંભળી શકાય પછી કાવાસાકીનો કલશોર 

અને દેખી શકાય ટાઈટ ક્લોઝ-અપમાં 

બાઇક ઉપર સાવ મને ભીંસીને બેઠેલી તું 

પછી હંડ્રેડ અન્ડ ટ્વેન્ટીની સ્પીડે તું મારામાં વીંઝાતી, તારામાં વીંઝાતો હું 


કાઉબૉયની જેમ મારું તારા વિચારોના ખુલ્લા મેદાનોમાં ફરવું 

ઝીણી વ્હિસલ તારા કાનમાં વગાડવી 

ને ઢિચકાંવ ઢિચકાંવ તને ચૂમવું 

રોજ તને રફટફ ચાહવું 

કે મળવાને અશ્ચોની જેમ દોડી આવવું 

એ બધું તો મારે સ્વભાવગત 

ઉપરથી તારા ફેંકાયેલા લેંસ્સોમાં હંમેશા વીંટાતો, ખીંટાતો હું 

પછી હંડ્રેડ અન્ડ ટ્વેન્ટીની સ્પીડે તું મારામાં વીંઝાતી, તારામાં વીંઝાતો હું 


મળે છેલ્લા ખિસ્સામાં એક ઇચ્છા, બે વાતો, ને ત્રણેક પ્રસંગો 
ઇચ્છામાં હોય એક આઇ.એસ.આઇઈ. માર્ડવાળું 

કે એગમાર્ક છાપ 

મને ફિટોફિટ થાય 

તને અપટુડેટ લાગે 

બહુ બંગી ન હોય, એવું આપણું જ મળવું 


૧૬ 


વાતોમાં હું જે ન બોલ્યો હોઉં 
એમાંથી યાદ હોય જેટલું તને 

કે તારી આંખોથી જસ્ટ લાઇક ધેટ 
મેં જે ચોરી લીધેલ હોય એ બધું 


પ્રસંગોમાં આપણને રસ્તાની વચ્ચોવચ્ચેથી 

કોઈ બેલ્ટનું બક્કલ મળે એમ એક અમથું મળેલ 

એક ડેનિમ આકાશના જ ચંદરવા નીચે રચેલ 

એક આંખોથી સ્ટૅર કરી, હોઠ વડે ઊજવેલ, એવું કંઇક 


મળે ડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો 

કે એવું કંઇક 

મળે જમણા ખિસ્સામાં એક સુક્કો પડેલ બોર ચણિયાનો ઠળિયો 
કે એવું કંઇક 


ન 


મળે નીચેની ફોલ્ડ સ્હેજ ખોલતાંક અધધ-ધધધ રેતીનો દરિયો 
એવું કંઇક 


મળે છેલ્લા ખિસ્સામાં એક ઇચ્છા, બે વાતો, ને ત્રણેક પ્રસંગો 
કે એવું કંઇક 


ળ્ન્ન 


મળે ધોવા નાખેલ કોઈ લીવાઇઝના જીન્સમાંથી 
વાંકીચૂકી વળેલ ચિઠ્ઠીઓ 

ડિઝાઈનર લેબલનાં બિલ્સ 

થોડા બ્લૅક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટાઓ 

[ફેલ્લમની અડધી ટિકીટો 

ને-ગીત એક સિગારેટના ખાલી ખોખા પર લખેલ 
આવું કંઇક 


૧૭ 


જેસલમેર 


આ તરફ રેતીનું રણ 
બ્લૂ જીન્સમાં ઊભો જણ 


અહૈયાં આખું જેસલમેર 
જીન વિનાનો જણ ખંડેર 


લો ચાલી ઊંટોની પોઠ 
બ્લૂ જીનમાં સજ્જધજ્જ બે રાતા રાજસ્થાની હોઠ 


થારા જીનને માફક જીપ સવારી 
મારા જીનને તારી, તારી, તારી, તારી 


આ પા ખાલી અવશેષો, બ્લૂ [1૦006 
મહેલોમાં ખાણીપીણી ને બ્લૂ જીન્સમાં વપ૦€ ! 


રણરેતરસરસિકા રાણાજી રંગબ્હાર 
બ્લૂ જીન્સમાં બને પ્રસંગો મૅમોરબેલ યાદગાર 


૧૮ 


લાજ 


ઢગલો થઇને જીન્સ પડ્યાં છે 
પડખે ઊંઘા ચત્તા ઊંઘા સ્નીકર્સ પણ બે પેર 


હવા પડી છે એમ 

અચાનક ઠેસ વાગતાં નમી પડી હો ઓબ્સેશનની બૉટલ જેમ 
અંધારું પણ 

શર્ટ અને સ્વેટરની સાથે કંઈ ક્યારનું અસ્તવ્યસ્ત ને એમનું એમ 


જમા મમ 


બેલ્ટ પડ્યા છે, બક્કલ પણ છે, એક પેર એરિંગ, અને સનગ્લાસિસ 
ઢગલો થઇને બધું પડ્યું છે 


શબ્દો પણ છે ત્યાં જ પડેલા 

અંડરગારમેન્ટ જેવા, બહુ પહેરાયેલા ને સ્હેજ કઘોણા શાંત 

લેઘરની એક પર્સ પડી છે આડી 

ઊભું ચોકલેટના રેંપર માફક ચારે બાજુ પડી રહ્યાં છે નિર્વસ્ર એકાંત 


જાઝ ક્લબની એક પૅર ટિકીટ પડી છે ફાડેલી, છે રેસ્ટોરાંનું ચુકવાયેલું બિલ 
ઢગલો થઇને ક્ષણો પડી છે 


ન 


સમય પડ્યો છે જાણીતા બે હાથોમાં વીંટાયેલો, સાવ અધીરો, કામાતુર 


ઢગલો થઇને જીન્સ પડ્યાં છે 
બૉડીમાં કંઈ ઢગલે ઢગલા ઝણકારા ઉપડ્યા છે 


ઢગલો થઇને પણે પડ્યાં છે 
હું અને તું 


૧૯ 


જીન્સ મહિમા 


એમ રંગાયો છું હું ડેનિમ રંગમાં રે 
અસ્તશસ્્ર છોડીને જીનનું વસ્ર ઘરી હું પડ્યો જીવનના જંગમાં રે 


ભવસાગર કે 0/1દ€૫//ને પાર ઊતરવા 

હરિબરે કોઈ ખપે નહિ બ્લૂ જીન્સ હરિનું નામ 

જીનમાં ખાવું જીનમાં પીવું જીનમાં રહેવું મસ્ત 

અસ્ત પણ જીનમાં થાવું, જીનમાં જાવું અમરાપરને ઘામ 
હવે બ્લૂ જીન્સ હરિનું નામ 


પટમાં ખૂબ ઘુણાવે મારાં જીન્સ નઠારાં, આવે જ્યારે અંગમાં રે 
અસ્તશસ્ર છોડીને જીનનું વસ્ર ઘરી હું પડ્યો જીવનના જંગમાં રે 


ર૦ 


જપને નામે ફેઇડ થવું, તપ કરતાં ફાટી જાવું 

જીન્સ આ મારા રામ બન્યાં છે એવાં, જેવા મીરાના ધનશ્યામ 
કામક્રોધ મોહમાયામમતા ઇર્ષ્યાહેષઅનીતિઇતિ તત્ત્વોથી પર જીન્સ 
મારા અંગત શંકર, કાલી, દુર્ગા, ચંડી, સાંઈ, ગુરુ સતનામ 

એ મારી મીરાના ધનશ્યામ 


મટી-રિયાલિટી છોડીને જવું નહિ કોઈ 11010દલ1દ્વાં સંત સમાગમ સંગમાં રે 
અસ્તશસ્્ર છોડીને જીનનું વસ્ર ઘરી હું પડ્યો જીવનના જંગમાં રે 


ઉપરનાં ડેનિમ અને ભીતરનાં છે ઘઉંવર્ણા 

ગુરુ અને ગોવિંદ સમા બે સામાં ઊભાં કોને લાગું પાય? 

ઉપરનાં જિવાડે છે ભીતરનાં રોજ જગાડે 

બલિહારી ભીતરની જેણે ઉપર સહુનાં શેઇડ, સ્ટાઇલ ને શેઇપ દિયા દિખાય 


આમ જુઓ તો જલારામના જેવા પરચા, શક્તિ એવી જેવી છે બજરંગમાં રે 
અસ્તશસ્્ર છોડીને જીનનું વસ્ર ઘરી હું પડ્યો જીવનના જંગમાં રે 


એમ રંગાયો છું હું ડેનિમ રંગમાં રે ! 


૨૧ 


આવાં જીન્સ 


આપોને જીન્સ કોઈ આવાં 
ક્યારે ન ધોવાં ન ક્યારે સુકાવાં 


સાંઘા હો સુખના ને શીતળ હો શેઇડ 
સાથે ફાટે ને થાય આપણી જ સાથે એ ફેઇડ 
નવી નવી સ્ટાઇલોના આપો વરતાવા 


આપોને જીન્સ કોઈ આવાં 
ક્યારે ન ધોવાં ન ક્યારે સુકાવાં 


હોય નવાં ત્યારથી જ જૂનાં એ લાગે 


જૂનાં થાતાં જ ફરી નવાં થઈ જાગે 
સરનામું આપ પ્રભુ, ક્યાંથી મંગાવા 


આપોને જીન્સ કોઈ આવાં 
ક્યારે ન ધોવાં ન ક્યારે સુકાવાં 


ર૨૨ 


અંતિમ સચ્યાઈ 
અ ક્યૂટ લિટલ પોએમ 


સૂર્યતેજથી એંબર છે અખિલાઈ 
જીન્સ થકી જ્યમ ડેનિમ-બ્લૂ મુગ્ઘાઈ 


બ્લૂ જીન્સમાં ગિફટ પક હો ફૂલગુલાબી બૉડી 
સૂર્યતેજથી તપે ઉઘાડી છાતી થોડી થોડી 

છુટ્ટાં સ્તન પર જીન્સ એટલે લવંગલતા લલિતાઈ 
જીન્સ થકી જ્યમ ડેનિમ બ્લૂ મુગ્ઘાઈ 


અંધકારના એક પેગમાં બે ટુકડા એકાંત 

ત્વચા સ્હેજ ટકરાય અને ધણધણી ઊઠે “નિરાંત 
અંધકારમાં ઓગળવાની અધધધ ધધધ અધીરાઈ 
જીન્સ થકી જ્યમ ડેનિમ બ્લૂ મુગ્ઘાઇ 


અધરોષ્ઠોના ગાઢ સ્પર્શથી ત્વચા થાય અનપેંક 
કળા કરે અંધાર પછી સંભળાય ત્વચાની ગ્હેક 
ચહેરા પરથી વરસે કેવી ધોધમાર લજ્જાઈ 
જીન્સ થકી જ્યમ ડેનિમ બ્લૂ મુગ્ઘાઈ 


બ્લૂ જીન્સને સૌ મુગ્ઘધાઓ પાંચ આંગળે પૂજે 
વ્હેલેરાં ઇર્રેઝિસ્ટિબલ સ્તન અમારાં દૂઝે 
રક્તકણોમાં સાપ વસે છે એ અંતિમ સચ્ચાઈ 
જીન્સ થકી જ્યમ ડેનિમ બ્લૂ મુગ્ઘાઈ 


ચ્ડ 


૫01 ત [09૦૦111 


તમે તમારાં જીન્સ વિશે શું માનો છો ? 


42૫00 /110પ/૫૯।૦, ૫/111€: 
| 11 €)ત1-€0161૫/ ૫/21 0 [€0[01€ 0/00 00 101 |1€ ૧0095 100 
[€0[01€ 0/10 00 1101 ।[₹€ 01૫૯ ]€ત5. 


માણસ અને પશુમાં ફરક માત્ર જીન્સનો ! 


0૮૫010 10041€/ 71141: 
110616 દ1€ [000૮011 110176 01૫૯૯૮05 |1 (15 101૫56 (1દ્વળ 11/11106 
€15€. 


માણસ ! 

તમે સાલા માણસ છો માણસ ! 
સાવ માણસ ! 

જીન્સ સિવાય શું લાવ્યા 

અને જીન્સથી વધુ શું લઈ જવાના ? 


1540061૮ ૨055011, /061-€5$: 
501106 0060006 21€ [€૫૦૮00 ત 101 200101 ધૌાહાં? [€£€[૬૦1 દ [0/૦001€1115 
01/ 5211006 11૮1 પ1€૫/ 1210 61૫૯૦ ]€૮105. 


જીન્સને એક વાર વ્યાકરણ શીખી લેવા દો 
અને પછી આ વાક્ય બોલવા દો 
“અમને બ્લૂ માણસો ગમતા જ નથી.' 


ચ્૪ 


[10060 [/0501|110, 0€31610€: 
4€૮105 21€ (16 11051 [017£€6 €%ત011[1€ 0 (16 ૫/2 ૦૯0૦10૫1 210 
11 10111 € 11 140111 1101૫061 0દાં10 પ/25૬1€0 દઉ પ/011. 


જીન્સ જીન્સ શું કર્યા કરો છો ક્યારના ? 
પાડ માનો જીન્સનો 

બાકી પહેરાવા અને ધોકાવા સિવાય 
સાવ નક્કામા છો તમે ! 


11/ ॥/0૫112૫/ ૫/0110 011દ101/01010, 

[2107655011 ૨૦૦૧૯૦૦ 0૦/00/૬5 45500010: 

| [11/61 [10 દ્વ0૫02000 ।0(€6[€0/ 11€ ૫૬ દ000૫1 061૫૯ )€દ15. [('૬ [111/ 
17૦. 


મારા રોજિંદા જીન્સ 

બ્લૂ રંગોમાં તરબોળ 

આખલાનાં અને આખી દુનિયાનાં 
જીન્સ રાતાંચોળ 

અબ આયેગા મઝા |! 


5૮11001૮ 8011011૮10, /00-€55: 

4€૮105 21[€ 01€૮1, [ 00૫ ૫/21 10 [2૫/€ 5€%. | [1 ૯£€ ૬€% ૫/0 ]€ 105 
[010106 [1/ 11164€5. 1૫/1011 )/0૫'[(€ ૧0૦।1૧1€ 00 (106111 0206 10, 0૫0010 
૫0 10 ૫૬ 60૦ ૦૫૫૦0 દ [110€ લાં110€1. 


સરજણ હારે સરજીયાં 
[1115€% 01૫6 ]€ત115 રતન સંસાર 


જીન્સ ક્યાંથી આવે છે ? 


ચાલો આપણે બધા આપણો 
પોતાનો ઇન્ટરવ્યૂ લઇએ. 


રપ 


કબીર 


ચલો ! જીન્સને ક્લાઝેટમાંથી કહાડો 
પરલોકે, પરદેશ અને પરભાષામાં પહોંચાડો 


જીન્સ એટલે ભર્યાભાદર્યાં ભાષાનાં બૉંબિન 

૬૮,૮૦૦ જેટલા ગુજરાતી શબ્દોથી જીવન જીવવાનું રૂટીન 
માણસ સાથે જીનનો સંબંધ કેટલો સીધો, કેટલો આડો ? 
ચલો ! જીન્સને ક્લાઝેટમાંથી કહાડો 

હરીફરીને ઉપડો છેલ્લે કબીરજીના વણકર વાડે 

એક ચદરિયા ભીની જીનની કેવળજ્ઞાન બતાડે 

ફુલ બનેલા જીવને દાટી જીનથી પૂરો જીનનો ખાડો 


ચલો ! જીન્સને ક્લાઝેટમાંથી કહાડો 


સ્દ્દ 


બ્લૂ પોએમ 


સ્કાય બ્લૂ આકાશ અને બે વ્યક્તિ, બન્ને મનમોજી 
છોડી બ્લૂ-સ્ટૉકિંગ, છોકરો બ્લૂ-કૉલર, ઘઉંવર્ણોજી 


જી હા, હાજી |! બ્લૂ જીન્સનું સ્નીકર સાથે પહેરાવું ૦45૫દજી 
બ્લૂ-બર્ડ જેવાં બેફિકરાં બન્ને, જીવવામાં તે જરાય નહિ [01૫116પપદ્ાંજી 


બ્લૂસ્ટારને નામે હોટલ, ત્યાં જઈ કાયમ ચોરી છૂુપ્પી મળવું જી 
અદબભેર ને ઠાઠમાઠથી જાઝ બાઝ ને બ્લ્યુઝ પછી સાંભળવું જી 


જ્હોની વૉકર બ્લૂ-લેબલની ઓન-ધ-રૉક્સ, જ્યુસ હોય બ્લૂબેરીજી 
આંખોથી જે પિવાતું એનાથી તબ્યત લાલગુલાબી લ્હેરીજી 


સૂરજ માફક બ્લૂ આકાશે આખો દિવસ મનફાવે ત્યાં ભમવુંજી 
સાંજે પડે ને બ્લૂ સાટિનની બેડશીટમાં બેઉ સૂરજનું સેટ થવું, આથમવુંજી 


અંધારાની બ્લૂ-પ્રિન્ટનો ખૂણેખૂણો ઓબ્સેશનથી ધબકેજી 
બ્લૂ-ફેલ્મની જેમ બેઉના હોઠ પછીથી નેવી બ્લૂ-નેિઓન લાઈટમાં ઝબકેજી 


વન્સ ઇન અ બ્લૂ-મૂન, એકબીજાથી અમથાં, આમ જ છૂટ્ટાં પડવુંજી 
બ્લૂ-મુડમાં ખાવું પીવું અને પછીથી મળવાની ઇચ્છાઓનું તડફડવુંજી 


સાહચર્યની બ્લૂ-ચિપ કોર્પોરેશન બન્ને, ઉત્પાદનમાં સવ્વાસો ટન કામણજી 
બ્લૂ-નાઇલનાં કાંઠા જેવી એકરૂપતા, અંત બેઉનો બ્લૂ-લગુનનું જનગણમનજી 


૨૭ 


જીન્નોધ્ધાર 


ચલો ઉઠાવો જીવનનાં હથિયાર 
/100૫૬ ધાં11€ ₹01 જીન્નોધઘ્ધાર 


કરો ધજાથી શરૂ 

લો ફગાવો ભગવા છંદો, ભગવી ભાષા, ભગવા વાદો 
બ્લૂ જીન્સનો કેફ ચડાવો, હેૅંગઓવર થાવા દો 

જીનના ડપ્લિકેટ જીનથી બચ કે ! હોશિયાર 


ચલો ઉઠાવો જીવનનાં હથિયાર 
/100૫૬ ધાં11€ ₹01 જીન્નોધઘ્ધાર 


જપો જાપ જીનના, માંડો જીનનો મહાજીનયજ્ઞ 
પોતપોતાના જીનમાં પોતે બની રહો સહુ મગ્ન 
સાફસુથરાં જીન્સ ચડાવો સાતેવાર 


ચલો ઉઠાવો જીવનનાં હથિયાર 
/100૫૬ ધાં11€ ₹01 જીન્નોધ્ધાર 


૨૮ 


લાઇટ્સ કૅમેરા, અંક્શન, કટ 
એડિટીંગ ટેબલ પર બોલે જીન્નોઘ્ઘારની રમઝમાઝમઝટ 
સૌથી પ્હેલાં, બુઠ્ઠાં જીનની કાઢો ધાર 


ચલો ઉઠાવો જીવનનાં હથિયાર 
/100૫૬ ધાં11€ ₹01 જીન્નોધ્ધાર 


જીનથી જીનનો જીન્નોધ્ધાર 
/1[201૫1 પ11€ ફરી એક વાર 
અદલાબદલી કરો જીન્સની હોય તમારે યારજીગરદિલદાર 


ચલો ઉઠાવો જીવનનાં હથિયાર 
/100૫૬ ધાં11€ ₹01 જીન્નોધઘ્ધાર 


ચલ 


સીનસિનેરી 


ફૂલ એક સૂરજમુખીનું હોય, બીજું ન હોય કાંઇ 

હોય એવી સીનસિનેરી 

બહુ બહુ તો દૂર દૂર દૂર સુધી લીલુંછમ ઘાસ જ દેખાય 
એવી સીનસિનેરી 


ઉપર આકાશ હોય લીલુંછમ્મ, હોય સ્હેજ ભીનું, નિર્વસ્્ર 
કોઈ મુગ્ઘાના મુખસમ 

ક્ષિતિજ પણ હોય નહિ, ઘાસને આકાશમાંય ગેપ હોય 
નહિવત્‌ મિનિમમ 

નૈસર્ગિક હોય છતાં મૉનેના લેન્ડસ્કેપ જેવું દેખાય 

એવી સીનસિનેરી 


૩૦ 


ફૂલ એક સૂરજમુખીનું હોય 


નહિ કોઈ પંખી, ના કોલાહલ, વૃક્ષે પણ હોય નહિ 

હોય નહિ વાયરાનો ગણગણાટ 

કોઈ ક્લાસિકલ ડાન્સ જેવો સીન હોય, પાયલ પણ હોય અને 

હોય નહિ છણછણાટ 

જોતાં થઈ જાય આંખ દશ્યમુખી, ને પછી દૃશ્યમાન સૂરજમુખી જ હોય 
હોય એવી સીનસિનેરી 


ફૂલ એક સૂરજમુખીનું હોય 

જીન્સભેર બેઠેલાં આપણે ને સામે એ ફૂલ હોય, ઘાસ હોય 
ડેનિમ આકાશ હોય બસ 

ઓચિંતી મારા પર આળોટે તું પછી ઘાસ ઉપર આપણે ને 

આપણામાં સૂરજમુખીય ધસમસ 

જીન્સ જેમ ચોળાતું ડેનિમ આકાશ હોય, બીજું ન હોય કાંઇ 
હોય એવી સીનસિનેરી 


ફૂલ એક સૂરજમુખીનું હોય, બીજું ન હોય કાંઇ 
હોય એવી સીનસિનેરી 


૩૧ 


શર્ટ વિના પણ શોભે એવાં જીન્સ 


શર્ટ વિના પણ શોભે એવાં જીન્સ 
યાને જીન્સ ચડાવી ઊભેલો એક ઓરિજનલ ને ૦€૦૫।1૧("/ 50/1€ વિચાર 


કૅટેગૉરિકલ્લી જો કે શર્ટ એટલે પહેરણ 
અને આમ વિચાર એટલે વાણી 
વાણી યાને જીન્સ લઇને જન્મ્યાં એવાં જીવતરની ઉજાણી 


શર્ટ ક્યાંકથી લેવાનો વિચાર 
એટલે બ્લૂ જીન્સ સાથે 100% કૉટન વ્યભિચાર 


વાણી જેવા અનેક વાદો જીવતર સાથે આવે ફ્રી ઓફ ચાર્જ 
શર્ટ શોધવા જવું પડે જે ક્રુ અને બેનેટન એલએલબીન્સ 

મા ભોમની વાણીમાં નો ચોઇસ 

જ્યારે પહેરણ સાથે મળે પ્હેરવા કાળાંઘોળાં તપખીરી બ્લૂ જીન્સ 


જીન્સ કોઇકને સ્પર્શ્યાનો વિચાર એટલે વ્હાલ 
વ્ડાલપ યાને બેઉ જીવનાં બધાં જીન્સનો હર્યોભર્યો એક નાનકડો સંસાર 


શર્ટ વિના પણ શોભે એવાં જીન્સ 


૩૨ 


જીન તખ્ત 


જીન ધર જીન તખ્ત 
જા કે જીનમેં બ્લૂ જીન્સ હે 
ઉસ રાણે કી મુઠ્ઠી મેં હે વક્ત 


જીનમાં જેણે ખાધું પીધું, મરઘાંનેણી માણી જીનમાં 
એ જીનવીરના મનોરથોનો ઘોડો કાયમ પ/|0માં 
જીન્સ બિના જીના યાને કે સજા કડી સે કડી, બહુત હી સખ્ત 


જા કે જીનમેં બ્લૂ જીન્સ હે 
ઉસ રાણે કી મુઠ્ઠી મેં હે વક્ત 


કામકાજથી રાજપાટ, બધું જીનની ચોપાટ 
જીન્સ નથી તો નથી, જીન્સ છે તો છીએ 
ઘડનારાએ એવો ઘડિયો ઘાટ 

રંગ જમાયે જીન કા બ્લૂ, હોંઠો કા રક્ત 


જા કે જીનમેં બ્લૂ જીન્સ હે 
ઉસ રાણે કી મુઠ્ઠી મેં હે વક્ત 


ગ્ડ 


ઇરત્રીટાઇટ જીન્સ 


એક મૂરખને એવી ટેવ 
પ્હેલાં જીનને ઇસ્્રી મારે, પછી કરે દાતણ ને 3૬1૫૯ 


ટેવ એવી ટિપિકલ 
ઈસ્ીનું પણ કરવું ખૂબ મ્યૂઝિકલ 


ચોળાયેલી દુનિયા વચ્ચે ઇસ્્રીટાઇટ દેખાડો 
આર્ટિફિશિયાલિટી એની બ્હાર પડો કોઈ દા'ડો 


એક મૂરખને એવી ટેવ 
પથ્થર એટલા પૂજે દેવ 
સ્ટોનવૉશ બધા મહાદેવ 


દેવ એટલે પૂજવાનું રૂટીન 
પાપ ધોવાને થઈ જાતો એક સિન 


ઇસ્રીવાળાં મૂરખ રોજ રોજ જીનને અભડાવે 
મેલાંઘેલાં થાય હજી એ પ્હેલાં ડ્રાયક્લીન ધોવડાવે 


એક મૂરખને એવી ટેવ 
પથ્થર એટલા પૂજે દેવ 
પાણી દેખી કરે સ્નાન 
જીનિયોલૉજીનું ના એને જરીક ભાન 


ગ્૪ 


જ્ઞાન ઘણું પૈસાનું અને થોડું વૃત્તિનું 
પૈસાથી વેચાતી વલ્ગર પ્રવૃત્તિનું 


એક મૂરખને એવી ટેવ 
પથ્થર એટલા પૂજે દેવ 
પાણી દેખી કરે સ્નાન 
તુલસી દેખી તોડે પાન 
જીનને ઇસી, એક પ્રકારે અગ્નિસ્નાન 


અધક્ચરું [11000760 €૫।પ૫1€ 
આખેઆખાં દેશી પપ|ધપ1€ 


જો મૂરખ ! આ જીન પર જો ઇસ્ત્રીના ડાઘા 
સમજુ શાણા ! 


રહેજો જીનના 1[101101૫1દં01થી આઘા 


એક મૂરખને એવી ટેવ 


પ્હેલાં જીનને ઇસ્ત્રી મારે, પછી કરે દાતણ ને $૬1૮૫/૯€ 


ગ્પ 


બ્લૂબેરીઝ 


બ્લૂબેરીનો બાગ 
બાગમાં બ્લૂબેરીઓ વેરણછેરણ 


બ્લૂ જીન્સમાં તને જોઈ હું 

જેવો મ્હોરું, ખૂલું, ખીલું, ફાલું 

બ્લૂ જીન્સમાં મને જોઈ તું 

જેવી મ્ડોરે, ખૂલે, ખીલે, ફાલે 
મ્હોર્યો એવો બ્લૂબેરીનો મબલખ ફાલ 


બ્લૂબેરીનો ભાગ 
બાગમાં બ્લૂબેરીઓ વેરણછેરણ 


૩૬૬ 


બ્લૂ જીન્સ હું પ્હેરેં, બીડું, ફોલ્ડ કરું 

મારાં બધ્ઘાં જીન્સ સ્હેજ ફેડેડ, સ્હેજ ફાટેલ 
બ્લૂ જીન્સ તું પ્હેરે, બીડે, ફોલ્ડ કરે 

તારાં બધ્ધાં જીન્સ નવાંનક્કોર 

રંગ બ્લૂબેરીઓનો ડીપ ડાર્ક અને કોબાલ્ટ 


બ્લૂબેરીનો બાગ 
બાગમાં બ્લૂબેરીઓ વેરણછેરણ 


બ્લૂ જીન્સમાં હું 

અને તું મારી ઉપર વેરણછેરણ 
બ્લૂબેરી પર તું 

અને હું તારી અંદર વેરણછેરણ 

બ્લૂ જીન્સ પર બ્લૂબેરીઓ ફાટેલી ફેડેડ 


બ્લૂબેરીનો બાગ 
બાગમાં બ્લૂબેરીઓ વેરણછેરણ 


બ્લૂજીન્સનો બાગ 
બાગમાં હું અને તું વેરણછેરણ 


૩૭ 


ઇન્ફિનિટ પટેટો 


0106 [01૦0 
જીન લપેટો 


011€ [001%1૦0, (0/0 [0011૦ 
બ્લૂજીન્સમાં ભડનો બેટો 


010€ [0011૦, (0/0 [201%1૦, (11૯૯0 [001૦0 
કોઈ રહી ના શકે જીન્સથી છુટ્ટો, છેટો 


01106 [01210, (0/0 [20120, પ11€€ [006200, ₹૦૫। 
જીન્સ એટલે ॥|10- [0110/40- €૦૬11૦- જેવાં ત્રણ મહાભૂત તત્ત્વોનો ત્રિભેટો 


010€ [001દ૦0, 10/૦0 [001૮00, પ11€€ [001410, £૦।૫ [01૮1૦0, 
31પ€ [201૮૫0 

આઠે તત્વો, આઠ દિશાએ, આઠે પ્હોરે, ઝળાંઢળાં હો 

ક્યાં છે એવો 01160૪0? 


૩૮ 


01106 [0121૦0, (0/0 [201210, પ11€€ [006200, ₹૦1૫ [00120૦0, 
18100 [01૮10, ડ% [000200 

ડ્રેસ કોડમાં ટક્સીડો છે, આલિંગનના પ્રોટોકોલ, ચલો ઊઠો 
આ જીન્સ બીન્સના ખેલ સમેટો 


01106 [01210, (0/0 [201210, પ11€€ [006200, ₹૦1૫ [00120૦0, 
13૫પ€ [01૮10, ડ7 [00210, ૬€૫/૦11 4110 1101€ 
ઇન્ફિનિટ પટેટો વાંચો, બોલો ગોખો 


બધાં જીન્સને વાઢી નાખો, જીવતર એમ જ કાઢી નાખો 


બંધ કરો આ શોરબકોર 
01106 [01૮10, (0/0 [20120, પ11€€ [006200, ₹૦૫ 


ગ્લ 


૪/€૯€1૮૯11063 


હાશ ! ફરી આ ૫/૦૯(«010 આવ્યું ક0દ્વા/ 
ક્યાંય નહિ જાવા-આવવાનું 5[0€૧ંદ્ાપ/ 


ટાઇરૅક પર ટાઈ રૈંકતી, હેંગર ઉપર હીંચકતા જેકેટ, લટકતા સૂટ 
ક્લૉઝેટમાંથી કાઢો એન્ટિક જીન્સ, નિકાલો નાઈઇકીમાંથી એર 

સ્હેજ વધેલી દાઢી ઉપર બેઝબોલની કૅપ પછીથી વિખરાયેલા વાળ 
૫/€૯૯0દ3/૬ની ભાંગી છે જંજાળ, ભજો સુખેથી જઇને મૅક્ડૉનાલ્ડમાં શ્રીગોપાળ 


81૫51100€55, 117211€55, [/0100દ3/ 11011116, ત્યાં લગ વિચાર શેખચલ્લી 
હાશ ! ફરી આ ૫/૦૯(૮010 આવ્યું ક0દ્ા/ 

સૌથી પહેલાં €૫/5 અને પછી [005% 04106, વચ્ચે વચ્ચે બેંક, બ્રેડ ને ઈડાં 
૪%1-5૯માં 5₹0૦0-00 ને મંદિરમાં ]૫ડ૬ 5[1100/-૫0 

/€૯૯0110$ને છે €11દ00$નું વરદાન, અને લોકોને એની ટેવ 

કેટકેટલા તપનું ફળ 0/૦૦[૯010, ઉપરથી બ્લૂ જીન્સના પ્રકટ્યા દેવ 


બ્લૂ જીન્સ છે શિવ સમા તો સ્નીકર એના નંદી 011ઘ6ા0દ1/ 
હાશ ! ફરી આ ૫/૦૯(«010 આવ્યું શ0દ્]/ 


૪૦ 


૫/€€020/5માં 1દ100/0116 ને ૫/૦૦[૮૦1105માં 11070116 

011-01દ100૯€ના આંટાફેરા, €દ્વા-0/8૬10નાં કામણ 

એરપોર્ટ પર આવન-જાવન કોઇ-કોઇને મૂવ કરાવવું મનભાવન 
૫/€€020/5માં સ્પીડ લાઇફની ૬€/૦1/ની, શનિરવિમાં થઈ જાતી પંચાવન 


૫/€€1૯01005 છે તો જીવનમાં છે |£€, કહું છું 10001૯૫૮11 
હાશ ! ફરી આ 0૫/૦૯/૯010 આવ્યું શ0દ્/ 


એક 0/૦૦[૯01વ તો આવે એવું [૫071-€5₹ના 701060 જેવું 

જીન્સ પહેરતી કોઈ કલરફુલ મુગ્ધા આવે થનગનતી 

વૃક્ષે પરથી પાન ખરે એમ એકબીજા પર ખરતાં રહેવું 

ફરતા રહેવું ન્યૂયોર્ક જેવી સીટીમાં 

ખરતાં, ફરતાં સાંજ પડે, સૂનકાર થાય ને છેલ્લે બન્ને જીન્સ લટકતાં ખીટીમાં 


૫/€€[01005 તો આવે ને જાય, કવિજીવને શબ્દ ભલા, ને જીન્સ ભલાં 
ને મુગ્ધા ભલ્લી 
હાશ ! ફરી આ 0૫/૦૯/૯010 આવ્યું શ0દ્0/ 


૪૧ 


અભિસાર 


બ્લૂ જીન્સનો બંધાવો ઇસ્કોતરો 
ઇનિશિયલ છાતીમાં ઊંડે મુગ્ઘાની પણ કોતરો 


પેકિંગમાં તો કલમ અને કાગળની સાથે 

બેઉ હોઠમાં ગિફ્ટરૅપ લો, ઇસ્રીટાઇટ ઇન્ફેચ્યુએશન 
વિચાર, વ્હાલપ, વાતો સાથે 

એક જોડ પોલિશ કરેલું સાવ ચકાચક પેંશન 


બૉડીના આ ગાડામાં લો, બળદ જીન્સના જોતરો 
ઇનિશિયલ છાતીમાં ઊંડે મુગ્ઘાની પણ કોતરો 


૪૨ 


પ્હોચ્યા ભેગાં ચાર આંખમાં જોઈ લીધાનાં લાઇવ હૅન્ડગ્રનેડ 
સ્પર્શના ચકમક ઝરવાં બાકી 

વાતોમાં સિમ્ફનીઓ વાગે અને મૌનમાં સોપ્રાનો 

સપનાંઓ અનપૅક કરો તો નીકળે થોડાં ડેનિમ, થોડાં ખાખી 


અભિસારનો અર્થ એટલે ખુદ આપણે બની જવું સંપેતરો 
ઇતિશિયલ છાતીમાં ઊંડે મુગ્ઘાની પણ કોતરો 


મૃગલી થાતાં રહી ગયેલી મુગ્ધાને મળવા જાવામાં 

માણસ થાતાં બચી ગયેલાં વૃક્ષોનો સંગાથ 

મળવા થનગન ઘોડા ઉપર બ્લૂ જીન્સનાં પલાણ નાખી ઊપડો 
ઊપડો જાણે એમ કે ઊપડ્યા બરફ રસ્તે બદરીનાથ 


સરપ્રાઇઝ ! મુગ્ઘાને કોઈ સંદેશો ના મોકલવો આગોતરો 
ઇતિશિયલ છાતીમાં ઊંડે મુગ્ઘાની પણ કોતરો 


બ્લૂ જીન્સનો બંધાવો ઇસ્કોતરો 


૪૩ 


બ્લૂ જીન્સના કરંડિયામાં નાગ 


જીન્સ પહેરતાં બોડીમાં કંઈ થાય છૂ 

કહું છું [110૬010૦૯1 

એક સ્પર્શના ઘોડાપૂરમાં જીન્સ તણાતાં જાય છૂ 
કહું છું 0101066દ10/ 


સ્હેજ ઝળૂંબું તારી ઉપર ત્યાં જ બધે ગોરંભાતું એકાંત 

તને ડંખવા ત્વચા કરે ફુત્કાર, આંખમાં સળવળસળવળ સાપ 
રને પીંજે કોઈ પીંજારો, એમ પછી તું મારામાં પીખાય છૂ 
કહું છું 110120100/316દ110/ 


પછી ડોકમાં અંધારું પણ કૃણાં બટકાં ભરે 

જીન્સ એકબીજામાં એવાં ભીંસાતાં કે પીસાતા હોઠેથી જાણે ચકમક ચકમક ઝરે 
સ્તન પલાણવા અશ્ચો મારા હોઠેથી ઠેકાય છૂ 

કહું છું ૦૦૦1૦૦૯૫ 


બ્લૂ જીન્સના કરંડિયામાં નાગ, અને તું મહુવર થઇને વાદીડાના ખેલ કરે 
અંધારાથી પડે ત્વચા પર ઊભેઊભા કાપ, શ્વાસમાં તેજલિસોટા સરસર સરે 
[નિતંબ યાને સૂરજનો ધગધગતો ગોળો, હથેળીઓમાં તોડુંફોડું થાય છૂ 

કહું છું 10009001161 


૪૪ 


ત્વચાના તેજ તોફાની વંઠેલા તોખાર, હવે ના ઝાલ્યા ક્યાંય ઝલાય 

ગંધ છૂટતા હણહણતા ઉહકારાઓ પણ, છાતી ઉપર ઘડીંગ ઘડીંગ ઠોકાય 
એક સામટી એકવીસ તોપું ફૂટે એવું ક્ષણભર માટે થાય છૂ 

કહું છું ૫1૯૦110-01દ01/ 


ઘસી આવતા ક્યાંથી કેવા કોણ બધા આ ભડવીર્યો 

કાં હાંફે આ હવા પછી અંધારું ને આ બ્લૂ જીન્સના શૂરવીર્યો 
જીન્સ પહેરતાં બૉડીમાં તું સ્હેજ સ્હેજ રહી જાય છૂ 

કહું છું દ પ1દ્0 ને 80વાંદાં૦1દ્વા/ 


પછી અચાનક બૉડીમાં ઉઘાડ પામતું ધોધમાર વરસાદ પછીનું આભ 
લોથપોથ છાતીપર માથું એમ ઢળે જેમ આળસ મરડી બેસે કોઈ નવાબ 
જીન્સ આખરે પંચમહાભૂતમાં જઇને વિલાય છૂ 

કહું છું 11દ'5 [દ ને ૯૫૦૯1 0/ 


જીન્સ પહેરતાં બૉડીમાં કંઈ થાય છૂ 

કહું છું [11040106૯૫ 

એક સ્પર્શના ઘોડાપૂરમાં જીન્સ તણાતાં જાય છૂ 
કહું છું 0101066દ10/ 


૪પ 


ધોબીઘાટ 


ધોબી ઘાટે જીન્સ ધોઈને રાઘવજી ઘોબીએ તુરત જ 

ઘેર જઈ રંભા ધોબણને જુવારની રોટી જમતાં જમતાંજમતાં 
જે ઘીમે રહીને ચરોતરીમાં કહ્યું 

એ અંગ્રેજીમાં કહેવું હોય તો એમ થાય કે 

' ૦115 €દ્૫૬€ [2111110પ૫/€, 0૯૫૦ 410 0€૬(0 ૫01૫૦ ૫1૦ €૬.' 


બ્લૂ જીન્સના ફિરંગી-દોરંગી શ્લેષથી જ 
ઘોબણ પણ ઇન્સ્પાયર થઈ 

કઢી લેવાનો આગ્રહ કરતાં બોલી 
'૩1૫૦ ]€ત05 

110 081૫૯ 01 5€૮ 

110 081૫૯ 0 5[/ 

81૫૯૦ ]€દ15 £0[€1/01 ₹01 [1€' 


ઘોબીને ગમે જીન્સ 210[00€1-000/1 
ગમે ધોબણને જીન્સ 0૫601011-000/1 


ઘધોબણનાં જીન્સ એટલે રૉક-અએન્ડ-રોલ, જાઝ અને બ્લ્યૂઝ 
ઘોબીને મન એ તો દાસી જીવણનું ભજન 


૪૬ 


મા. મ 


ઘધોબણને એમ છે કે ખરા દિલે જીનને કોઈ પૂજે તો 
સ્રી એના પતિની માનીતી પત્ની થઈ જાય 

ઘોબીને એમ છે કે જીન્સ એ તો 

રેડ હૉટ પ્યૉર વાઇલ્ડ સેક્સ 


મોડેથી બત્તી બૂઝાવી, પથારી પર સન્નાટો પાથરીને 

ઊંહકારો કરી એક, સાડીના રૂપકમાં દિવસનો થાક દૂર ફેંકી 

ઘોબીના પડખામાં સૂતેલી ધોબણને એવું કંઇક સાંભળાયું 

' ૦115 1૮1/€ 10111106 10 00 /121500€૫/01 0/1 1દ્ઉદ્યાંડ11, -પપપા1ડાં1 
10/01 $૬1૫116દ5111' 

ઘોબણે હં-કારો કરી કહ્યાં, “હશે, 

£01 પદ 11૮0 100100 1૮5 [10111006 ૫૦ 00 /1૮150€0/€ પ/101 
[01111009 


ઘોબીની બથમાં દત્વવાંપડ૬ થતી ઘોબણે ૫/[11500€1માં કહાં, 
“રોજ રોજ ઘોવાતાં, પછડાતાં, સુક્કાતાં, પથરાતાં 
પહેરાતાં આપણાં જ જીન્સને જોવ ને !' 


ઘોબીએ ચુંબનથી કહ્યું, “010501૫૫૯10/!' 
ઘોબણ વંટોળાઈ, શ્વાસ પછી તો વેરણછેરણ, અંધારું પણ ચીરેચીરા 


'111€ 116111 |5 ૦૦૦૦ 00૮૫૬૦ 07 અરસપરસનાં આકર્ષણનાં ૃ૦1૧€5.' 


૪૭ 


જીન્સ કાપીને કરેલ ચડ્ડીનું ગીત 


ટૂંકી ચડી કે જીન્સ કાપેલું કસકસતું ટૂંકું ને ટચ 
કોઈ કન્યાની ટૉપલેસ બૉડી પર જોવાનું સુખ વેરી મચ 


કાપીકૂપીને એમ ટૂંકાવાતું જો હોય બધ્ઘું 

તો ટૂંકાવવા છે મારે અંધારાં 

અજવાળાં, સ્થળ અને કાળ, વાર, તહેવારો, ચોઘડિયાં 

જીન્સ જેમ જીવવાનો જંગ પણ ટૂંકાવું 

ને અલ્લાલાબેલી ! આ શ્વાસોચ્ડ્વાસોનાં હથિયાર પછી ના છાડિયાં 


કાં પછી વિચારોના વૈભવને મૂકીને તડકે 

ઘોધમાર તડકામાં, જીન્સભેર નહાતી 

કોઈ ફોરેનર કન્યાને જોયા કરવી છે ચૂપચાપ 

નરી આંખેથી ટગ ટગ ટગ નર્યા હોઠેથી બચ બચ બચ 


ટૂંકી ચડી કે જીન્સ કાપેલું કસકસતું ટૂંકું ને ટચ 
કોઈ કન્યાની ટૉપલેસ બૉડી પર જોયાનું સુખ વેરી મચ 


૪૮ 


આમ ભલે કહેવાઈએ મેઇડ-ઈઇન હિઅર-એન્ડ-ધેર, બ્રાન્ડ સો-અન્ડ-સો છાપ 
બાકી ચડી બનાવવા જ ફાડીને ફેંકાયલ 

નવ્વાંનક્કોર કોઈ જીન્સ જેવા હું, તમે ને આપણે 

આપણને કાપીકૂપી બનેલ ચડીઓ લ્હેર કરે 

કોણ જાણે ક્યાં ક્યાં ને કેવી કોઈ ટૉપલેસ બૉડીના તાપણે 


અસ્સલમાં આપણે તો અશ્ચત્થામાએ 
રગદોળીને ફેંકી દીધેલ કોઈ સેકન્ડહેન્ડ જીન્સ 
અને કહેતા ફરવાનું કે આઈ એમ સચ-અન્ડ-સચ 


ટૂંકી ચડી કે જીન્સ કાપેલું કસક્સતું ટૂંકું ને ટચ 


પાદરનો સીન હોય, વડવાઈઓ હોય થોડાં છોકરાંઓ હોય, 
એક ગાડું પણ હોય, અને હેલ લઈ ઊભેલી પનિહારી હોય 
એવું પિક્ચર પરફેક્ટ કોઈ નૈસર્ગિક સૌંદર્ય જોતાં થઈ જાય, અરે વાહ ! 


પણ અમથી દેખાઈ જાય જીન્સભેર બાઇક ઉપર બેઠેલી 
ઉપરથી નીચે લગ એટમબૉમ્બ છાપ કોઈ હણહણતી બ્લૉન્ડ 
તો સવ્વા ત્રણે કરોડ રૂંવાડાં સોસરવી સણસણતી નીકળી જાય, આહ ! 


જો કે આમ બધો જીન્સનો જ વાંક 
બાકી આપણે તો રહ્યાં મૂળ માણસની જાત 
પછી હોય ભલે દેશી કે ફ્રેંચ વળી સ્કેડિનેવિઅન અને ડચ 


ટૂંકી ચડી કે જીન્સ કાપેલું કસસડતું ટૂંકું ને ટચ 
કોઈ કન્યાની ટૉપલેસ બૉડી પર જોયાનું સુખ વેરી મચ 


૪૯ 


પાનબાઈ અને બ્લૂ જીન્સ 


મોહ અને માયા તમે બ્લૂ જીન્સની રાખો, પાનબાઇ 
બીજી બધી છે માયાજાળ રે 

રૂપ અને રંગ-ઢંગ મિથ્યા સમજવા, પાનબાઇ 
રજકર્મનો એ રંજાડ રે ! 


ગૂંથે વીંટે, મહાસુખને ઉપજાવે 

એવો ડેનિમ રંગ 

બાકી સઘળા છે રંગ-રાગ રે 

પ્હેરે ઓઢે બધાં આસુરી કામ ત્યજાવે 

લેવાં તો જીન્સ એવાં લેવાં 

લેવાં નહિ બીજાં વીતરાગ રે 

આશા ને તૃષ્ણા તમે રજકર્મની છોડો, પાનબાઇ 


જીન્સની કરી લ્યો ઓળખાણ રે ! 
મોહ અને માયા તમે... 


૫૦ 


બ્લૂ નહિ તો બ્લૅક પણ લેવાં 
મટી જાય જો જીન્સ તણો ખટરાગ રે 


બ્લૂ જીન્સના પરચા અપરંપાર 
કરાવે લિંગવાસના, આસક્તિનો ત્યાગ રે 


રજોગુણ, તમોગુણ, સ્વપ્ને પણ છોડી ધ્યો, પાનબાઇ 
કરો સતવગુણની તાણાવાણ રે 


મોહ અને માયા તમે બ્લૂ જીન્સની રાખો, પાનબાઇ 
બીજી બધી છે માયાજાળ રે ! 


૫૧ 


01૧૯1115 ચોતરફ 


રહેવા દે 0110111534 ! 
મને તું પૂછયા તો કર દ 1૦૮૬૬ ! 


વસ્રહીન હું નિર્જન વનમાં હરતો, ફરતો 

ચિત્ત-શાંતિના મંત્રો ભણતો 

શ્રીનાથજીની અસીમ કૃપાથી અફલાતુન મળી છે લાઇફ એવા વિચાર કરતો 
એમાં પાછી 

“ડેનિમ કપડાં કેમ હજી તૈયાર નથી'ની માથાફોડી 


અને તું કમ્પ્યૂટરના કી-બોર્ડ પર બેઠો બેઠો 

/ઉંવાં1૦, 11191100, 9110૦, 109, 50/10, સૌની મા પેણે છે ? 
આપે છે તું 50'્વાં411 £૦।/ત0 ડ1101€ ડેનિમ કપડાં ? 

કે પ્હેરી લઉં હું ઝાડ ઉપરથી વલ્કલ તોડી 

ડેનિમ કપડું દ્રાપવિવંદ્રા $0010૦0/ત5[1 કરવા બેઠો છે ? 
અરે તું 010115૬ છે કે 0૦૮9? 


પર 


રહેવા દે ! 010૯115૬ ! 
મને તું પૂછયા તો કર દ 1૦૮૬૬ ! 


નથી જોઇતા ૬1001251 કે 1€€૫/દ5[10€0 
॥601000/દ3[1€0 કે ૫/111€0/દ511€6 
૬1010€0/5/110€0 થાવા દે જીનને દ્૫૫૦110દ0દ્વ0/ 
₹0૯€ થાવા દે જીવની જીનને માફક (1€૮116દ1/ 
01115૬ થઇને સાદુંજીવન, સાઘુજીવન જીવવાની 
0101151/ [21€45€ નહિ બગાડ ! 


નમ્ર વિનંતી મારી જો ના સમજાતી હો તને, તો લે, | ।155% ! 
નથી જોઇતી મારે તારી '11£€ 0/11 દ (0/51', | 10551 ! 


મને તું પૂછયા તો કર દ 1૦૬૬ ! 


પ૩ 


ધોબીપછાડ 


ધોબીપછાડ માર ધોબીપછાડ 
ઊઘડ્યાં કમાડ સાવ ભીતર ઇસ્ટાપડી ચડાવેલાં ઊઘડ્યાં કમાડ 


ધોબી, બ્લૂ જીન્સ અને છિપ્પરને એવો સંબંધ ગાઢ એવો સંબંધ 
સૂરજ, આકાશ અને પાણી જેમ સાવ તંતોતંત એકાબીજામાં અકબંધ 
કેવો રંજાડ, ખૂબ જીવવાના ઉદ્દેશે રફટફ થવાનો આ કેવો રંજાડ 


ધોબીપછાડ પડી ધોબીપછાડ 
ઊઘડ્યાં કમાડ સ્હેજ શબ્દોના હડસેલે ઊઘડ્યાં કમાડ 


અર્વાચીન માણસને બ્લૂ જીન્સનું સુખ સાવ નિર્મમ, નિર્ભ્રાત સુખ 
માણસનાં જીન્સ હવે કાળમીંઢ થયાનું જ દુઃખ, દુઃખ કેવું પ્રચંડ દુઃખ 
મોટી તિરાડ, પડી માણસ પછાડતાં જ છિપ્પર પર મોટી તિરાડ 


ધોબીપછાડ કેવી ધોબીપછાડ 
ઊઘડ્યાં કમાડ જેમ પાપણ ઊંચકાય એમ ઊઘડ્યાં કમાડ 


હમણાનાં જીન્સથીય વ્હેલેરાં ફેઇડ થાય માણસ, કૅ ફાટી જાય માણસ 
માણસને એવી પછાડ માર વાલા ! માણસ થે જાય પાછો માણસ 


બ્લૂ જીન્સ ડસાડ મને, મારામાં માણસનું ઝેર ચડયું, બ્લૂ જીન્સ ડસાડ 


ધોબીપછાડ ખૂબ ધોબીપછાડ 
ઊઘડયાં કમાડ સાત ભવના ભીડેલાં આ ઊઘડ્યાં કમાડ 


ધોબીપછાડ માર ધોબીપછાડ 


પ૪ 


રામનામના પીળા દોરે ! 


જીનમાં હરવું, જીનમાં ફરવું, જીનમાં ખાવું, જીનમાં પીવું 
રામનામના પીળા દોરે, જરી રહેલા જીનને સીવું 


જીનમાં જરવું, અજરામરવું 

એક જીન સાથેના વારંવાર સંબંધે 

એક જીવ સાથેના પારાવાર સંબંધે 

વિચારના વહેવાર સંબંધે 

પ્યાર અને કોઈ પ્યોર સંબંધે 

બ્લૂ જીનના ચકમક ખેરી અંગતને હું અંગતમાં સંજીવું 
જરી ગયેલા જીનને સાંધું 

વઘુ જરે, એ ઘણું જરે, એ બહુ જરે, એ જર્યા કરે 
બહુ જરેલા જીનની માયા મોટી 


એન્ટિક જેવા જીન્સ પાડતાં 
જરી જવાની બધી થિયરી ખોટી 


જરી રહેલા એક જીનના તાણાવાણે ક્યાં લગ જીવું ? 


રામનામના પીળા દોરે, જરી રહેલા જીનને સીવું 
જીનમાં હરવું, જીનમાં ફરવું, જીનમાં ખાવું, જીનમાં પીવું. 


પપ 


રોબૉંને પ્રાર્થના 

ડિટ્રોઈન મિશિગનમાં મિર્કીનિકલ કંપની છે એક 
નામ એનું [11૫0 ૨૦૦૦૫65 

[“દ1૫€ બનાવે છે રોબૉ 


રોબૉનું કામ રંગ બ્લૂ જીનમાં છાંટવાનું 
બ્લૂ જીનની ફેકટરીમાં 

સ્ટોનવૉશ થાય પછી જાય જીન રંગાવા 
સ્પ્રેગનથી છાંટે આ રોબૉ 

પોટાસિયમ પરમેંગેનેટ 

એનાથી બ્લૂ થયેલ જીન ઉપર ફરી થાય 
ન્યૂટ્રલાઈઝેશનનું કામ 


અને આમ સટાસટ બની જાય 
કલ્લાકના બસ્સોના [હિસાબે બ્લૂ જીન્સ તમામ 


સ્ટોનવૉશ બેઠો છું હું પણ તેયાર 
હું પણ કરું છું એવા રોબૉનું અનુમાન 
સૌ કોઈની જેમ એનું નામ આપું હું પણ “ભગવાન 


જીનની ભાષા જ હવે વાચું છું 
મારા ભગવાનને હું યાચું છું 


આપો મહારાજ 

મને આપો મહારાજ 
સ્વર્ગસુખ આપો મહારાજ 
મને જીનસુખ આપો મહારાજ 


૫દ્દ 


રમતો આપો 
મને ભમતો આપો 
શેઈડ મને ખૂબ મનગમતો આપો 


જીન મને એવાં આપો 

મિલિસેકન્ડમાં માપી શકાય 

સ્હેજ કાપી શકાય અને કૂપી શકાય 
કોઈ મનગમતી મુગ્ધાને આપી શકાય 


જીન હોય જીનીયસ આંવરઓલ 
મૂકો મહારાજ 
એમાં મૂકો એક સુખીદુઃખી 501૫ 


આપો મહારાજ 
મને આપો મહારાજ 


જીન એક અમથો આપો 
ફેઈડ થાવાની શરતો આપો 
જીન લેવા આવવાનો એક રસ્તો આપો 


સ્વર્ગસુખ આપો મહારાજ 
મને જીનસુખ આપો મહારાજ 


૫૭ 


કાશી બનારસના પંડાઓ પાસેથી 
ઝૂંટીને, લૂંટીને 

બાપાનાં 

દાદા પરદાદાનાં 

મારા વડદાદાનાં 

માનાં પણ આપો 

નાનીમાનાં આપો 

આપો તો વડીમાનાં આપો 


આપો તો ગ્રેઈડ મારો બધાને મળતો આપો 
મારી બૉડીને જીન મારો ભળતો આપો 


આપો મહારાજ 
મને આપો મહારાજ 


મંજીરા લઈ 

માથે તિલ્લક કરી 
ફૂલમાળા પ્હેરી 
ઘૂપ મધમધ થઈ 


સ્ટોનવૉશ બેઠો છું હું પણ તેયાર 


સર્વસુખ આપો મહારાજ ! 
મને જીનસુખ આપો મહારાજ ! 


૫૮ 


ધ પિયાનો 


એક પિયાનો 

બે આછાં બ્લૂ જીન્સ 

ત્રણ વાગ્યાનો શો 

ચાર કૅરેક્ટર્સ મેઇન 

પાંચ પાંચ ડૉલર પર પરસન 

છ સિનેમા એક હારમાં 

સાતેક એમ-અન્ડ-એમની કૅન્ડી 

આઠ ઔરસની સોડા ડાયેટ 

નવસો પોપકોર્ન ફ્રેશ બટર વિથ સોલ્ટ 


અંધારાના કી-બોર્ડ પર હોઠ વડે જે વાગે એ જ પિયાનો 
આંખ વડે કહેવાય બધું તે સ્ટોરી 
બે સીટ્સની 551010 ફ્રેઇમમાં થાય બધું તે મૂવી. 


૫૯ 


ડુંગર કેરી ખીણમાં 


ખંતીલા એક ખેડૂત, નામે પટેલ બેચર ભે 
બેચર ભેને બ્લૂ જીન્સ સાથે લેવા દેવા નેં 


માદરપાટનું મેલું ચોયણું અને કેડિયું સાવ કધોણું 
બેચર ભૈના વૉર્ડરોબમાં કપડાંનું આ એક જ જોડું 
જીન્સ ઉપર પણ શોભે એવા જેન્યુઈન લેધરના બૂટ્સ 
બ્લૂ જીન્સ કરતાં લાંબાં ઊંડાં બેચર ભૈનાં રૂટ્સ 


સ્ટોનવૉશ છે કાયા, માયા રાજકોટના સ્ટેશનની 
પેરિસ બેરિસ મા પૈણતા, કોણ ફૂટે લડ ફેશનની 
ધરતીમાંથી મેઇડ ઈન પોતે, ટોટલ નેટિવ સ્ટાઇલ 
થવા કાળ સૌ ફેઇડ થવાનાં, જીવવું ફોર અ વ્હાઇલ 
બેચર ભૈ ના સમજે આથી વિશેષ બીજું કે 

બેચર ભેને બ્લૂ જીન્સ સાથે લેવા દેવા નેં 


૬૦ 


એક બિયારણ, બીજું ખાતર, ત્રીજું બ્લૂ આકાશ 
કીચુડ બોલે કોસ, પડે ખેતરમાં ઊભા ચાસ 
ખેડ કરીને રગેડ થ્યાં છે, આંખો, રુંદિયો, માંદદાલો 


ન્ડ 


પેરિસમાં પણ પોપ્યુલર બેચર ભે જેવી નેટિવ સ્ટાઇલો 


અઢી રોટલા શિરામણમાં, રોઢે કોરી પટલાણી 

જાઝબાઝના જલસા છોડો, બેચર ભૈની ભેંસ વિયાણી 

ચલમ ધુમાડે ડિપ્રેશન ગ્યાં, બધી દુવિધા ગઈ ગઈ તે ગઈ 
ખેતરથી જે છૂટી પડી છે, એ જનતાની જોવા જેવી થઈ 
૧11181, 1.૦૦૬, 0185$3|€ જેવા શબ્દો પર છે બેચર ભૈની સહી 
બેચર ભેને બ્લૂ જીન્સ સાથે લેવા દેવા નેં 


૫/000 કરતાં 587€ અને દ્વ૦તંઉ૯11 £.€€ છે બેચર ભૈનું ગાડું 
પટલાણી સાથેનું સગપણ પેટીપેક, ડેનિમ કરતાં જાડું 


લગનસરાની મોસમમાં બેચર ભે ઘરમાં બેસાડે છે દરજી 
ખિસ્સા જેટલું ખૂટી પડે તો એને પૂરું પાડે છે હરિહરજી 


અવસરિયાં તો તંગ ફિટોફિટ, રોજિંદુ જીવન બહુ બેંગી 
મેન્યુકેક્ચરરે પણ કઠણાઈ અને ૮૦11701૬ મૂકી છે ભેગાભેગી 
“ઓણ સાલ ઊપજ થાવાના' થીગડાંઓથી શોભે જીન્સ 

બેચર ભેનાં જીન્સ આમ તો સાત પેઢીએ ડેનિમનાં ક્ઝિન્સ 


બોલો બ્રૂક શીલ્ડસૂની જે અને મા ચામુંડાની જે 
બેચર ભેને બ્લૂ જીન્સ સાથે લેવા દેવા નેં 


૬૧ 


ખેડૂત કન્યા 


સોળ વરસની થાઉં થાઉં થાવામાં કટલી વાર હજી સેં 
હું ને મારા જીનની વચમાં કાંઈ કરતાં ને કાંઈ જ નેં 


જીન ચડાવી સીમ ઠેડું ત્યાં જીનની ડમરી, જીનનું જંતર 
જીનના અમથાં કોસ કરે કીચૂડ 
રીડિયાપટ્ટી કરે ઘોરિયાં, માહદાલીપા તો ડૂંડાં ઊગું ઊગું 
મૂઇ લીલોતરિયું સંધ્યુંય માથાબૂડ 


રહેવાતું નથ રંભા, ઘડી ઘડી ન કહું છ્‌, બકી ન મરતી કૅ 
હું ને મારા જીનની વચમાં કાંઈ કરતાં ને કાંઈ જ નેં 


જીનની હારે ઘંટીમાં ભઇડાઉ, મને પીલી હું કાઢું પંડ્યની ઘાણી 
સે કોઈ મારા જીન પર છંદ ઠઠારે એવો દુલો ભાયો કાગ 
માંઇનો લાલ કોઈ મેઘાણી 


ડિલ મારું આ રૂંવે રૂંવાં અખંડ ધૂણી અને હવા જો ફૂંક મારીને ગૈ 
હું ને મારા જીનની વચમાં કાંઈ કરતાં ને કાંઈ જ નેં 


દ્ર 


છૂટ પાણીએ ધોઈ જીનને લીમડા ઉપર નાખું 
નાખું ન્યાં તો મૂઓ વાવડો કેવી બથ્યું ભરે 
ભરબપોરે ઊભા મોલે તડકાઓ જે કરે જીનને 
એવું સારીપટ મને કોઈ કરે 


વેદ-જોશીડાં તેડાવો રે ! તેડાવો કોઇ ! શું થાશે હું સોળવરસની થાઇશ જે 
હું ને મારા જીનની વચમાં કાંઈ કરતાંને કાંઈ જ નેં 


ઘોળું ચોયણું, લીલું ખેતર 

રાતી બંગડી, કડકડતું બ્લૂ જીન્સ 

અભણ ખેડુતણ, આટલું ભણલ 

કાલાઘેલા વાંહે, મોરથી ધગધગતી એક કિસ 

અધકાચી છઉં બટકે બટકા ચાખો, પછી થાવાનું સે ઈ જોયું જાશે તેં 


સોળ વરસની થાઉ થાઉ થાવામાં કટલી વાર હજી સેં 
હું ને મારા જીનની વચમાં કાંઈ કરતાંને કાંઈ જ નેં 


૬૩ 


ઇન્ફેચ્યુએશન 


બ્લૂ જીન્સ પર પ્હોળું પ્હોળું 
વ્હાઇટ કોટનનું ટી 

બાંય ચડાવી પરિધાન કરવાની 
તારી ટેવ મને ગમી 


૬૪ 


ચડાવવામાં- 

ચાર 

બંગડી અંન્ટિક સિલ્વર 

નાદ વૈભવી નામ ઉચ્ચરે તારું મારું ખનકે જ્યારે ચારે ચાર 
ત્રણ 

ઠેકાણે બોડી પર કોકોના શેનલ નંબર ફાઇવ નંબરનું અર્ધ્ય 
સ્હેજ કાનની બુટ પછાવડે પહેલું અર્ધ્ય, હડપચીની નીચે થોડું બીજું 
ડાબા સ્તનના ઇશાન ખૂણે સ્લાઇટ ત્રીજું 

બે 

બૂટ જેન્યુઈન લેઘર 

બે જ બૂટ કાફી છે કોઇની પ્રદક્ષિણા કરવાને 

એક 

નાકનું ટિચકણિયું 

કોઈના ગાલે ખંજન ભરવા 


અને પછીથી અરસપરસ તાકી રહેવાનાં શસ્ત્રો 


બાણ વડે ના કહી શકાય તે 
આંખ વડે કરવાની 
તારી રીત મને ગમી 


બ્લૂ જીન્સ પર પ્હોળું પ્હોળું 
વ્હાઇટ કોટનનું ટી 

બાંય ચડાવી પરિધાન કરવાની 
તારી ટેવ મને ગમી 


દ્દ્પ 


પરિઘાન કરવામાં- 

પહેલું 

મનમુખડું જે ઇન્ફચ્યુએટ કરી ગયું છે એનું 
બીજું 

નિર્વસ્રીય સ્પર્શ સાવ છાતી પર છાનોમાનો એના નામે 

ત્રીજું 

કરવું પરિધાન એકાંત અમસ્તું થોડું 

અંતે તો 

શુંગારકાંડ શાસ્ત્રોક્ત 

ઇન્ફૅચ્ચયુએશનને પણ ટી-શર્ટની માફક €51૫૮11/ પરિધાન કરવાની 
તારી સ્ટાઇલ મને ગમી 


બ્લૂ જીન્સ પર પ્હોળું પ્હોળું 
વ્હાઇટ કોટનનું ટી 

બાંય ચડાવી પરિધાન કરવાની 
તારી ટેવ મને ગમી 


૬૬ 


ગમી જવામાં - 

રંગ એક સેફાયર બ્લેક 

સુંગધ ઓબ્સેશનની 

રૂપ કોઈક રાણકદેવીનું 

વસ્ત કોઇપણ સ્ટોનવૉશ ધોયેલું 

આભૂષણ ઇન્ફૅચ્યુએશન - ૨૪ કૅરેટ ચોપ્ખું 


ગમી જવાના સંતાડી રાખેલા સઘળા ભેદ ખોલવા મથતી 

તારી નજર મને ગમી 

હું પણ બાંય ચડાવી એમાં સિગરેટ સાથે સાહચર્યનાં ખોખાં મૂકું 
એવી તારી જીદ મને ગમી 


બ્લૂ જીન્સ પર પ્હોળું પ્હોળું 
વ્હાઈટ કોટનનું ટી 

બાંય ચડાવી પરિધાન કરવાની 
તારી ટેવ મને ગમી 


૬૭ 


૦૯1૧૦૬ 31100001106 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 €દ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


જીન્સ ઉપર જેકેટ ચડાવી સહાર ઉપર પગ મૂકતાં પહેલો સવાલ 
“ક્યાં છે કામુક કન્યાઓ ? 
01 001/ ! બતાવો ક્યાં છે 40/€50110€ [૮063 !' 


“આવ દીકરા આવ ! તમો દીર્ધાયુષી થાવ | 
તમારી મનોકામના ફળે ! 

મળે કોઈ ગૃહકાર્યમાં નિપુણ એવી 

કામણવંતી કન્યામાં સહુ [14/05 અને 110 [1૮૫/€$' 


“બતાવો ક્યાં છે 20/€50111€ 0૮10€5 ?' 
ઇન્ટરવ્યૂમાં ઘોયેલા ને ધોકાવેલા જીન્સ ચડાવે મીંઢળ એ હાથે બંધાવવું 


[05/0થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 € દઉ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


૬૮ 


પંજાબી પહેરી બેઠેલી સૌભાગ્યવાં છિત ગુજરાતી કન્યાને 
અંગ્રેજી ૫૦૬1010, 

201010૫ 1100/ [0100/ [00/ 10 5૬11000 

દ [0દા” 01 ૯05 ?'” 


“210૫091 નથી આ [13 કે 


ભરતગૂંથણ ને બ્યુટીશિયનના કલાસ ? 
[૫/01 0101૫061 | 00111 [1100/ [00/ 10 31000 ૮ 402105, 
કમ્પ્યુટર જાણું છું ને હું બાફી શકતી કાબુલી કે લાયમા બીન્સ' 


“કાબુલી કે લાયમા બીન્સ? 
81૫૯ -_€૮15 |5 (16 ૫/2 10 9૦, 


કેમ તને સમજાવવું !' 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 €દ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


દ્દ્હ 


આજકાલ જે બજારમાં આવે છે તે છે 51010€0/2511€4 દ્હંવંદ્વા/ 

માણસ જેવા 

સિવાણા હો ભલે ક્યાંક સોજીત્રામાં પણ જીન લેવા તો |/દ0€-1-05/ના 
લેવાં મારા જેવાં 


મટીરિયલ ડહાપણનું હો ને શેઇડ શરમના આછા બ્લૂ 
ઉપરથી વિવેક અને વિનયના ડબ્બલ દોરાનું સ્ટિચીંગ 
જીન્સ પછી શ્રીમાળી હો કે ભાનુશાળી 

ટચ કરીને ટ્રાયલ લેવી, ફીલ કરી કરવું શોપિંગ 


બ્લૂ જીન્સના બુટીકના પણ પ્રોટોકૉલ તો સ્વયંવરના જેવા 
જીન લેવાં તો 1/દ0€-1-105/0નાં લેવાં, મારા જેવાં 


જ્યાં જ્યાં સમજણ પડે તમારે “૧%, "દ્ર, 010' કહીને માથું ઘુણાવવું 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 €દ્ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


૭૦ 


પહેલી નજરે ગમી જાય ને |1€31૬1016 લાગે 
તો જીનની સાથે લેતાં આવવું 
સાત સોપારી, કંકુચોખા, નાળિયેર, શેમ્પેન, કેક 


પહેરે કમ્ફર્ટેબલ લાગે તો રાખી લેવાના, 

જીન્સ જેમ ફોરએવર 

એમ તને રાખી લેવાની 

ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવાની લઉં છું ટેક 

આ લે ! સાત સોપારી, કંકુચોખા, નાળિયેર, શેમ્પેન, કેક 


ભૂલોક, ભુવર્લોક, સ્વર્લોક, ન્યૂયાર્ક ! 
સર્વલોકનું સુખ તને પધરાવવું 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 € દ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


૭૧ 


જાવ દીકરી જાવ ! 

જમાઇના કાઉબૉય જેવા જીન્સ તમોને 

કાઉગર્લ જેવી ફીલીંગ આપે 

બધાં તમારાં સપનાંઓને, સેન્ટિમેન્ટ્સને 

પંપાળીને તાજાંમાજાં રાખે 

જીન્સ પહેરતી વહુ જોવાને [0૬/નાં સાસરિયાં થનગને 


જાવ દીકરી જાવ ! 
જીન્સ તમારાં સુખના દુઃખના મૂંગા સાક્ષી બને ! 


1161116 006 કે મળી ગયો છે, 
ડૉલર જેવો જીવનસાથી તને 


જાવ દીકરી જાવ ! 
જીન્સ તમારાં સુખનાં, દુઃખનાં, મૂંગા સાક્ષી બને 


[1050માં પરણાવેલી દીકરીઓને કરિયાવરમાં સગ્ગા બાપે 
અઢી વરસના પતિવિરહનું દુઃખ બંઘાવવું 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 €દ ને પ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


9ર 


પ્હેર્યા પહેલાં જીન્સ ઉપરથી પિયરિયાંનાં 
બધ્ધાં લેબલ કાઢી, ફેંકી, દેવાં, નાખી 


નવા ધરે તો નવી દીવાલો 

નવા અરીસા નવા કબાટો 

ક્લૉઝેટોમાં જીન્સ ટાંગવા હેંગરો પણ નવાં 
બાળપણાનાં જૂનાં બારી-બારણાં-ઉબર અહિયાં ક્યાંથી ? 
પ્હેર્યા પહેલાં જીન્સ ઉપરથી 

પિયરિયાંનાં બધ્ધાં લેબલ મૂકી આવવાં 

કુળદેવીની પાસે રાખી 


ફર્સ્ટ ટાઇમ અએંવર જીન્સ પહેરતાં સૌથી પહેલાં 
જમણા પગનો અંગૂઠો 
તુર્ત જ મસ્તક ગણેશાયને ડં નમાવવું 


[05/થી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
01€01 € દ ને પદ/લા€1ડ ચેકોનું લાવવું 


૭૩ 


નવ્વાંનક્કોર જીન્સ 


[15૬/| આવ્યાની પ્હેલી રાતે જ મેં તો જીન્સ નવાં પ્ડહેર્યા 
કાળો અજવાસ અને ડેનિમ અંધારુ 
મે અંધારાદેવને ઉજાગરા વધેર્યા 


આવીને કીધાં મે કુંવારા વર્ષો અનપંક 

પછી પરણ્યાને દેખાડ્યા વિરહના ફોટા 

ખાલી બેગોને મેં એટીકમાં ગોઠવી ત્યાં હું પણ થઈ ખાલી 

ખાલીખમ્મ દેહ ઉપર પરણ્યાનાં જીન્સ ટ્રાય કરતાં એ થયાં સ્હેજ મોટાં 


પછી પરણ્યાને દેખાડ્યા વિરહના ફોટા 


પરણ્યાનો છાંયો, ઉજાગરાની ઓથ 
મે તો ફાટફાટ છાતીમાં સપનાં ઉછેર્યા 


ન્ન 


મે અંધારાદેવને ઉજાગરા વધેર્યા 


જીન્સ પ્હેર્યાના સુખે, ઉજાગરાની કૂખે હું એવી તો મ્હોરી 

કે મારામાં ફોલીએજ પીક 

ઘરમાં બે માણસનો મહેરામણ ઊમટ્યો ને ન્યૂયાર્કની શેરીમાં તરણેતર મેળો 
ખાલીપો ટોટલ સાસરિયાંનો એવો તો સાલે 

એમાં જો પિયરિયું સાંભરે તો લાગું હું મને હોમસીક 

કે મારામાં ફોલીએજ પીક 


સો ટકા સૌભાગ્ય, એક્સોને પાંચ સહવાસ, ઉપરથી એણે તો લાડકોડ 
લાખ્ખો ઉમેર્યા 
મેં અંધારાદેવને ઉજાગરા વધેર્યા 


૭૪ 


જીન્સ નવાં, દેશ નવો, પરણ્યો પણ નવ્વોનક્કોર 

જાણે ટીનએજર હોઉં એમ થાય મને મૂંઝારા મીઠા 

સાથે ધોવાણાં ને સાથે પ્હેરાણાં તે બન્નેનાં જીન્સ સ્હેજ ૬1111116 થયાં 
અને થયાં ૦૦11701016 

જીન્સ પ્હેરી હું એમ્પાયર સ્ટેટ ઉપર ઊભી 

ઉપરથી દૂરબીનમાં આખા 105/નાં જીન્સ મે તો દીઠાં 

ટીનએજર હોઉં એમ થાય મને મૂંઝારા મીઠા 


હું લૂંબઝૂંબ રાણી એ ડૉલરિયો રાજ્જા 
મે એના પર ઢગલાબંધ સ્પર્શો ખંખેર્યા 

મે અંધારાદેવને ઉજાગરા વધેર્યા 

[05/| આવ્યાની પ્હેલી રાતે જ મેં તો જીન્સ નવાં પ્હેર્યા 
કાળો અજવાસ અને ડેનિમ અંધારુ 

મે અંધારાદેવને ઉજાગરા વધેર્યા 


૭પ 


બાને કાગળ 


તેં જ અપાવેલ જીન પ્હેરીને બેઠી છું બહુ વખતે કાગળ લખવા 
આછાં બ્લૂ ડેનિમ અને સેફાયર બ્લૂ છે શાહી 

વચ્ચે સફેદ કોરો કાગળ 

કાગળિયાનો ટેકો લઇને બેઠી છું બહુ વખતે દળદર લખવા 


અમે મજામાં છીએ 

કેમ છે તું? 

લખવા ખાતર લખી રહી છું 
પૂછવા ખાતર પૂછું છું હું 


૭૬૬ 


લખવાનું બસ એ જ 


આટલાં વરસે મેલાં થઈ થઈ 

જીન્સ આ મારાં બની ગયાં છે મેલખાઉ તો એવાં 

કે ધોવાનું મન થતું નથી 

જીન ઘોવાને અહિયાં તો બા નથી નદીનું ખળખળ વહેતું છૂટું પાણી 
સખી સાહેલી કોઈ નથી 

નથી નજીક કોઈ ખેતર, કૂવા, કાબર, કોયલ 

નથી નજીકમાં ધોળા બગલા 


ધોળું વૉશર, ધોળું ફાયર, 

બ્લૂ જીન ધોવા ધોળા વૉશિંગ પાવડર 
ઘડી ઘડીમાં 51દં€ થાતાં જીનને માટે 
/1|-૬(8॥€ ધોળાં £011€ 50101101" 


લીલાં વૃક્ષો લાગે ઘોળાં 

ધોળું બ્લૂ આકાશ 

સાત રંગનું મેઘધનુષ પણ ધોળું લાગે 
ધોળું કાજળ ધોળો સુરમો 

ઘોળું કંકુ ધોળા લાગે ધોળા ચોખા 


ક મા 


ઘોળો, ધોળો, સાવ સફેદ ધોળો ગુલાલ 


ઘોળાઓના દેશ મહીં આ કેવાં કાળાં ભાગ્ય 
કરમની કઠણાયુંને હું ધોળે દિવસે ખાંડ્યા કરતી બેઠી છું અહીં 
બેઠી છું, બહુ વખતે વિહ્વળ લખવા 


આછાં બ્લૂ ડેનિમ અને સેફાયર બ્લૂ છે શાહી 
વચ્ચે બહુ ઘોળો નહિ એવો, આગળ વધી રહેલો કાગળ 


કાગળિયાનો ટેકો લઇને બેઠી છું બહુ વખતે અટકળ લખવા 


૭૭ 


કાગળમાં હું ફરી ફરીને એજ લખું છું બા 


ઘોયેલાં જીન સૂકવવા નથી અહીં કોઈ આંબાવાડી 
તડકા પણ અહીંના છે 510117૦6 

હવા અહીંની £170 €૦11101૯€4 

૬0110164€7ના પાણીથી ઊગે થોડું થોડું લીલું લીલું ઘાસ 
ઘાસ અહીંનું સૌનું નોખું, નોખું પાણી, નોખા તડકા 


જીન્સ અહીં તો બોલચાલનાં નોખાં 

નોખાં હળવાનાં મળવાનાં નોખાં રીતભાતનાં 
એકબીજાને ગમવાનાં પણ નોખાં 

નોખાં 11/ નોખાં [૯11016 

નોખી 021/, નોખા ૫૪૦૫૦ 

નોખી ગાડી, નોખા ફોન 

નોખાં નામો, જશવંત જ્હોન 

એક જ છતની નીચે સહુનાં નોખાં નોખાં ઘર 
નોખી નોખી વહુઓના છે નોખા નોખા વર 


મારા ઘરમાં મારાથી હું નોખી થઇને બેઠી છું મારાથી થોડે દૂર 
દૂર દૂર થઈ બેઠી છું બહુ વખતે સાંધણ લખવા 


આછાં બ્લૂ ડેનિમ અને સેફાયર બ્લૂ છે શાહી 
વચ્ચે લખવા ધારેલ ટૂંકો પણ લાંબો થઈ ગયેલો કાગળ 
કાગળિયાનો ટેકો લઇને બેઠી છું બહુ વખતે સાંઘધણ લખવા 


૭૮ 


કાગળને ઊંધો કરતાં બીજી બાજુ પણ એજ લખું છું બા 


સ્હેજ સુકાયલ જીનને પૂરાં સૂકવવાને 
ઊંઘા કરતાં 4101058 આ |£€ થઈ ગઈ ઊંધી 


ઊંધા રસ્તા, ઊંધી ગાડી 

ઊંધા માણસ, ઊંધી લાડી 

ઊંઘી વાતો કરતાં કરતાં, રોજ વિતાવું ઊંધી રાતો 
ઊંઘા નળમાં રોજ રોજ હું ઊંધું પાણી સીંચું 
ઊંધાઊંધા અંધારામાં, અજવાળાં કરવાની ઊંઘી સ્વીચું 


અ આ ઈ ઉ અહીંનું ઊંધું 

ઊંધા ય, ૨, ઊંધા લ, વ 

ઊંઘા સ ની સાથે સીધી 

બેઠી છું હું સૂમસામ થઈ 

બેઠી છું બહુ વખતે “સાજણ' લખવા 


આછાં બ્લૂ ડેનિમ, અને સેફાયાર બ્લૂ છે શાહી 
વચ્ચે પૂરેપૂરો અને આમ અધૂરો કાગળ 


કાગળિયાનો ટેકો લઇને બેઠી છું બહુ વખતે “સાજણ' લખવા 


૭૯ 


છેલ્લે છેલ્લે લખવાનું કે 


ઘડી ઘડી ધોવતાં આ 
જીનની ચારે કોર દ્વિઘાના 
અકળામણના સળ પડ્યા છે ઊંડા 


સળ પડ્યા છે જીનની ઊપર 
[050માં યેનકેન ૬૦૫1૯ થવાના 
5૦પ1€ થાવાની શરતોના 

શરતોને આધીન થવાના 

આધીન થઈ દ0[]૫5( થવાના 
[/€વાંત્દાને વશ થવાના 

50૦૯ંદ્યા 5૦૦૫।16/ને પરવશ થવાના 


[050માં વડોદરાને વશ થઇને બેઠી છું હું 
બેઠી છું બહુ વખતે વળગણ લખવા 


આછાં બ્લૂ ડેનિમ અને સેફાયર બ્લૂ છે શાહી 
વચ્ચે પૂરો લખેલ કોરો કાગળ 


કાગળિયાનો ટેકો લઇને બેઠી છું બહુ વખતે દળદર લખવા 


૮૦ 


જીન્સ સ્તુતિ 


ખમ્મા ખમ્મા રે ભાઈ ઘણી ખમ્મા 
જીન્સ અમારાંને ઝાઝી ખમ્મા 
જીન્સને પામે જે નર નાર 
એનાં જીવતર ધમ્મા ઘમ્મા 


જીન્સ નોધારાંના એવા આધાર 
એક જ દાં? ઉતારે ભવપાર 

નિર્ધનિયાનું સાચું નાણું 
મેટાફિઝિક્સની ઊંડી ખાણ્યું 


જીન્સથી દિવસ એનાથી રાત 
ઇન્ટલેક્ટની સુડો રળિયાત 
જીન્સમાં રાચે નાગાંપૂગાં 
એવા જીવને નમ્મા નમ્મા 


અખિલ બ્રહ્માંડમાં તત્ત્વો છે ટ્રિવિન્સ 

એક શ્રી હરિ ને બીજાં બ્લૂ જીન્સ 
જુજવે રૂપ અનંત ભાસે 

જીન્સ અંતે શ્રીહરિ થે જાશે 


કેમિસ્ટ્રી એની કંચનકથીર 
મરઘાંનેણી માણે શૂરવીર 
ચંદ્રકાન્ત ગિરધારીને છોડ 
જીન્સ ભજે એને રુમ્મા ઝુમ્મા 


૮૧ 


ના1લપ ૫૪૦€૦૯1ત્ાવંત્ા1 ૬[૩€વ૮ંત્વાં 11€તાં 


પરણ્યાનાં પાંચેક વરસમાં પહેલીવહેલી વાર વહુજી |1વાંત્ર આવ્યાં 
સાડી પરથી સ્કર્ટબ્લાઉઝ ને બ્લૂ જીન્સ ઉપર છેક હવે ૬-૬1 ચડાવ્યાં 


એક વખતનાં ₹€187€04 રસ્તા મકાન માણસો, 0૮0901/ બાગબગીચા 
€૦117011-8દ આખું £દ્વ1111/ ઉદ૬૬|૦€-8 9૯100011 

ઓચિંતાનું બધું લાગતું 1દ1100/, ટાઇટમ્‌ ટાઇટ 

અને (૦1ત્વા// ૦૫૬ ૦ £૮૬11011 


શૉફર ડ્રિવન કાર, જીન્સ ટી-શર્ટ ઉપર સનગ્લાસિસ 
કૅમકોર્ડરની સાક્ષીએ કુળદેવીને નેવેધ્ર ચડાવ્યાં 
પરણ્યાનાં પાંચેક વરસમાં પહેલીવહેલી વાર વહુજી |0વાંત્વ આવ્યાં 


૮ર 


કાર્ડલેસ ફીલીંગ્સ સહુને માટે 

ખુદને માટે ઇમ્પોટેર્ડ ૮૦111૫૬૦11 લાવ્યાં 

બૉટલ્ડ વૉટર પી પીને 

આ દેશી પાણી, દેશી તડકા, દેશી ભાષા ફોરેન લાગ્યાં 


એ પાણીની મરચાંભૂકી, એ તડકાના પાપડ 
ફેમિલીનો વીડિયો લીધો, પાડોશીના ફોટા 
પંજાબી ને સાડી સાથે €010|€ આભૂષણમાં 
ઘરનાં સંસ્મરણ બે-ચાર જડાવ્યાં 


પરણ્યાનાં પાંચેક વરસમાં પહેલીવહેલી વાર વહુજી |1વાંત્ર આવ્યાં 


8001/ ત્યાં [1૬/નું પણ 50૫ હજી |0વાંદ્ નું 
01050 8101 પૂછે છે વહુને, સુખ ગમે છે ક્યાંનું ? 


ઘરમાંથી ત1€૮(-0૫૬ કરીને દ્વાં-00/દ પર €1€0૯-|1 કરતાં 
ભીની આંખે વહુ પોતાને હીબકે હીબકે પૂછે, 57માં પરણી કેટલું ફાવ્યાં ? 


પરણ્યાનાં પાંચેક વરસમાં પહેલીવહેલી વાર વહુજી |1વાંત્ર આવ્યાં 
સાડી પરથી સ્કર્ટબ્લાઉઝ ને બ્લૂ જીન્સ ઉપર છેક હવે ૬-૬1 ચડાવ્યાં 


૮૩ 


જીન્સ એક એવું પણ જોયું મેં બ્લૂ 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મે બ્લૂ 


જોવામાં બ્લૂ તો શું વ્હાઇટે ન લાગે કે ન લાગે બ્લેક 
ઉપરથી એમ થાય અરર! આ જીન્સને એવું તે થયું વળી શું? 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મે બ્લૂ 


ફેઇડ તો થવાય ! ફાટી પણ જવાય |! 
અરે ! એમાં શું ખોટું દુઃખ ! 


વડને જેમ ઊગે વડવાયું 

ને માણસને ફૂટે જેમ મોં પર કરચલિયું 
ઓવર ધ ટાઈમ, એમ પથ્થર પણ ફેઇડ થાય 
તેડ પડે, ફાટી જાય 

પડી પડી અમથી પણ ફૂટી જાય માટલિયું 


અંધારું અજવાળું દીવો ને દ્રષ્ટિ પણ ફડફડફડ થાય 
અરે, ઓલવાઈ જવું એ તો છે જ મહાસુખ 

ફેઇડ તો થવાય ! ફાટી પણ જવાય ! 

અરે ! એમાં શું મોટું દુઃખ ! 


ઓચિંતા જીન્સપણું ખોયાનું ન મળે કારણ કે નહિ કોઈ કલૂ 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મે બ્લૂ 


તટ 


જીન્સ એક એવું પણ જોયું મેં બ્લૂ 


જોવામાં ડેનિમ તો શું ગુણપાટે ન લાગે કે ન લાગે માદરપાટ 
વધારામાં ફોટાની જેમ ફ્રેમ વચ્ચે, ને ભીંતે, ફૂલોની, ધૂપની, સળીની ખુશ્બૂ 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મેં બ્લૂ 


બ્લેક જીન્સ થયાં હોત તો પણ આ હાલ થાત 
અરે ! જન્મ્યાનો મરતાં પસ્તાવો ! 


શેમ્પેઈન જો થાત તો ઘડાકો એક છાતી સોસરવો ને સ્હેજ ધસમસ 
લિપસ્ટિક થયાં હોત તો એક હોઠ ઉપરથી બીજે ને બસ 

થાવું થવાત તો તો માણસ થઈ ગયાં હોત 

વા અને વારિ કાં વહ્તિ કાં વ્યોમ અને વસુધાનો એકાદો અંશ 
થનારાં તો અવિનાશી અક્ષર કાં અજન્મા ઇશ્વર પણ થાત 


સહેજમાં અલોપ થવું એ તો એક અવસર છે લૂંટી લ્યો લ્હાવો 
બ્લેક જીન્સ થયાં હોત તો પણ આ હાલ થાત 


અરે ! જન્મ્યાનો મરતાં પસ્તાવો ! 


સરવાળે બોડીના ભડકામાં, વાયુનો ગઠ્ઠો થઈ વળી જવું વીંટલું 
જીન્સ એક એવું પણ જોયું મેં બ્લૂ 


૮પ 


જીન્સ આંલ્ટરેશન 


ખૂલી છે દુકાનો ખૂલ્યાં છે બજારો 
કરી દેવા ઓલ્ટર બધું બધે બેઠા છે દરજી હજારો 


લાવો તમારાં જે લાંબાં છે, ટૂંકાં છે પહોળાં છે જીન 

બ્લૂ છતાં લાગે છે બ્રાઉન, કોઈક વ્હાઈટ કોઈક બ્લેક સ્કિન 
આવો ગરીબો ઓ ભુખ્યા બેકારો 

તવંગર ને સાહેબો ઓ શાહુકારો 

કરી દેવા ઓલ્ટર બધું બધે બેઠા છે દરજી હજારો 


દરજીઓ દેખાવે કાકા છે મામા છે આડોશી પાડોશી 

જન્મ્યાથી ઓલ્ટર કરે જીવને બની જાએ જ્યાં સુધી ડોસા કે ડોસી 
ભારતમાં ગાંઘી તો પરદેશે ઈસુ 

કરી દેતાં ઓલ્ટર લંબાઈ કે ઝિપ્પર કે [15૦૮1 કે ખીસું 


નાતજાતભાષાને કરી આપે ધર્મોને ધંધાને કરો જો ઈશારો 
કરી દેવા ઓલ્ટર બધું બધે બેઠા છે દરજી હજારો 


૮૬૬ 


છે માસ્તર પણ દરજી ને દરજી છે દેવો 

ઓલ્ટર કર્યા વિના છોડે ના કોઈને 

દુનિયામાં નથી કોઈ ઈશ્વર પણ એવો 

બજારોમાં ચારે કોર આવો આવોનો દેકારો 

કરી દેવા આલ્ટર બધું બધે બેઠા છે દરજી હજારો 


[21115105 [0105 4€501€105 11€0ાંળં1€ 11001110દાં 
01૫0101653 ।01€111€61 [૫૪ 1101€5 18310 £-0૦1 
4વાં011€11ંદ્વા!, 3€૮પ1ંવંદત્રળ, ॥10પાંડાંલંત્ર 
[પ્ં01[11000, 1૭૮1€1101006, 5દાં0(100૧, 5૬61100006 
1€0101100003/ 20111000, ૬51000001૮01/ 

0૮100€€0011 શ[1100111, 700011, 00૦0૫1 

/0.0081€3, 01011૮11011 ં€5 /01105[0101105, /૫01011|1€5 


2110105 0૮21110115 ના હિસાબે બેઠા છે ઓલ્ટરના એક્સપર્ટો યારો 


૮૭ 


ક્યાંક મુકાઈ ગયેલ જીન્સનું ગીત 


શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 
સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા, ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં ! 


01 ! [૫0 ! 


જીન્સ ક્યાંક મુકાઈ ગયાની જાણ થતી જેમ જીવને એકાએક 
ઠેક મારતું સસલું પેસે એમ લોહીમાં અને પછીથી ઠેકાઠેક 


જીન્સ નહિ તો - 
જોબન નહિ 
સંજોગન નહિ 
ઉપભોગન નહિ 
નહિ કદાપી જાઝબાઝના જલસા 
જાપ જગન નહિ 
હોમ હવન નહિ 
મોહ મગન નહિ 
ઉકલાશે નહિ જનમ જનમની ભાષા 


એક જનમથી બીજે જન્મે જીન્સ ઉપાડી ફરવાનો રઘવાટ 
તે એમાં રોજ ક્યાંક મુકાઈ જતાં 
જીન્સ શોધવા કેટકેટલીવાર અને તે ક્યાંક્યાં, ક્યાંક્યાં, ક્યાંક્યાં, ક્યાંક્યાં ? 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં ! 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


૮૮ 


//તાંદ! 


છેલ્લે ક્યાં પહેર્યાં'તાં એનો ભાસ થતાંમાં જીન્સ શોધવા સસલું થંભે 
બધા પ્રસંગો વાળીચોળી, ઘટનાઓને ઓળીઘોળી નાખે ખંભે 


જીનને કારણ - 
ઓમથી માંડી 
જીવનને ખાંડી 
કરમને કાંડી 
જ્યાં જ્યાં જીવની રમતું માંડી 
કોઈની વાડી 
ઘરની ગાડી 
દીવાદાંડી 
જીન્સ હતાં તો હતી આપણી દુનિયા ગાંડી 


જડી જાય તો આજ લગી જ્યાં પ્હેર્યાં'તાં એ બધા પ્રસંગો 
વર્ચ્યુઅલ્લી વીટી લઉં, હું સ્પર્શી લઉં 

અક્કલ બુટ્ટું સસલું ને ઇડિયટ જેવાં જીન્સ 

ખરે ટાંકણે મળે નહિ ને નહિતર અમથાં અટવાતાં એ 
જ્યાંજ્યાં, જ્યાંજ્યાં, નજર પડે ત્યાં 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા, ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


૮૯ 


[૫૦૫/ ૪/1૮? 


જીન્સ નહે શોધી શકવાનું ટેન્શન કરતું સસલાના પુરુષાતનને પડકાર ! 
ડિપ્રેશન ને સ્કિત્ઝોફ્રેનિયા વચ્ચે ઝોલાં ખાતું સસલું બની જતું ખૂંખાર 


શા માટે આ - 
જીનની ઝંઝટ? 
શું એની ઉપરવટ? 
બધ્ધું ફોગટ? 
જીન્સ એટલે આદિથી તે અંત સુધીની રમઝટ? 
કટ ! કટ ! ક્ટ! 
અરે હટ ! 
[૫0 17, [10 0101! 


મળે કેમ નહિ? 

મારી નાખું, વાઢી નાખું, ધ્યો ઘ્યો ને દેકારામાં ખુમારવંતું ખાબડતું 
ન જ મળે તો શું ફરક 

આ જીન વૈનાનું ઘડ ક્યાં ને આ માથું ક્યાં ? 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


૯૦ 


[0૦૫10 [! 


જીન્સ વિયોગી સસલું જ્યાં જ્યાં દેખે બધું જીન્સ જ જીન્સ દેખાય 
જીન્સ હશે તો ભર્યાભાદર્યા લોક હશે ને હશે જીન્સની લોકકથાઓ 
લોકકથામાં પોતાનો ઉલ્લેખ થશે એમ માની ગધનું 

ધમનીઓમાં ધમપછાડા કરે અને ગડથોલાંઓ પણ ખાય 


જીન્સ હતાં તો - 
હતાં સંવનન 
હતું પુંસવન 
નામકરણ પણ હતું 
હતું નિષ્ક્રમણ 
હોવું, વધવું, વિસ્તરવું ને વિપરિણમવું હતું 
હતાં પંચાંગ વડે પણ યોગ, તિથિ, ને કરણ 
પંચપ્રાણ 
ષડ્ભાવ હતાં 
ને હતાં સાત પાતાળ 
ત્રિભુવનમાં ત્રણ કાળ હતા ને ચૌદ લોકમાં ચાર વરણ 


પંચમહાભૂતમાંથી જીનનું સમીકરણ પણ મળી જાય તો 

જય બોલાવું જિનેન્દ્રની ! જીનશાસનના દેવોની 

સાત સોપારી આપું, આપું સવ્વા રૂપિયો, સસલું પણ હું આપું 
જીન્સ શોધવા નીકળતાં જો સામે આવે કોઈ કુંવારી કન્યા 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


૯૧ 


1/11 પ1€ ****! 


જીનની જીદે ચડી રહેલા બ્લૂ જીવને ઘીમે ધીમે ચડતો જીનનો કેફ 
અજાણતાં માંડેલી જીનની ચોપાટુંમાં નહિ કશું કંઈ 31010010, 5૦૫1૧1૧ & 5દ€ 


જીન્સ ! જીન્સ ! જીન્સ ! 
૫/12 ઉ1€ **** [૬ 1€05 ? 
00૦ 70 દ્વા ઉ1€ ડા05 
01/ 21 1106૮115 


જીન્સ કેટલાં 111616 ? 
[210૫/46દ્વાં ? 
૬ઊ1પપદ્વાં ? 
[/€0ૌદ્વા1લ્દ્રાં ? 


ઉપરછલ્લી રીતે જીન્સ સહુનાં સહુને ફિટોફિટ જણાતાં 
તેમ છતાં દુનિયામાં કાયમ તાકાઓના તાકા લેખે કડકડતા ડેનિમ વણાતા 
અંતે તો સહુ જીનઘારીને પડતા જીનના સાંસા 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં ! 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


હર્‌ 


[0૦/0૯ ૬! 


મરવા દો ભે, જીન્સબિન્સ ને 
ભલે રદ્ો આ સસલાનો સંતાપ 


અટકળ વચ્ચે ભલે અટકતું સાલું 
ગમે તેમ તો રક્તવાહિની વચ્ચે વહેતું સસલું ગઘનું કેક આપણું પોતાનું 
તે કાયમ રહેતું નજર સમક્ષ ને સાવ આપણી પાસે અહિયાં 


સસલા સાથે શ્વેતકણો પણ ઘુમરા ખાતા ત્યાંથી અહિયાં, અહીંથી ત્યાં ! 
શિરાઓમાં સસલું સાલું શિયાંવિયાં કેં શિયાંવિયાં ! 


૯૩ 


ચંદ્રકાંત એટલે કવિતા અને રંગભૂમિની મુગ્ધતા 


ફાટ-ફાટ થતી જુવાનજોધ સંવેદનાને પ્રલંબલયમાં રજૂ કરવાની ચંદ્રકાંતને કેટલી ફાવટ છે 
એ તો એના અગાઉના કાવ્યસંગ્રહ “અને થોડાં સપનાં' અથવા આ કાવ્યસંગ્રહનું કોઈ પણ 
પૃષ્ઠ જોતાં જ અનુભવાય. “અને થોડાં સપનાં'ને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા 
“ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા પારિતોષિક' એનાયત થયું છે. 


કોઈ એમ પૂછે કે ચંદ્રકાંત શાહનું ગુજરાતી રંગભૂમિ પર પ્રદાન કેટલું તો એનો ઉત્તર 
એટલો જ હોય કે જ્યારે સમકાલીન ગુજરાતી રંગભૂમિને સોળ વરસનાં થવાનું મન થયું 
ત્યારે એણે ચંદ્રકાંતની કલમ પાસે જવું પડ્યું છે. 


દુર્ભાગ્યે ગુજરાતી રંગભૂમિને યુવાન થવાના અભરખાં માત્ર બે વાર થયાં છે - એસીના 
દાયકામાં “ઘ કૅન્ટાસ્ટિક્સ'ની “ખેલૈયા' અને “ઘ વેસ્ટ-સાઈઇડ સ્ટોરી'ની “એવા મુંબઈમાં 
ચાલ જઇએ' તરીકે રજૂઆત કરીને. આ બન્ને ભજવણીઓમાં એક જ પરિબળ સમાન 
હતું : ચંદ્રકાંતનું ગુજરાતીકરણ. આ બન્ને નાટકોએ ગુજરાતી રંગભૂમિ જેને ઝંખે છે એવા 
મ્યૂઝિકલ-અભાવનું મહેણું ભાંગ્યું છે. 


આ ઉપરાંત જૂની રંગભૂમિને વિષય તરીકે લઈ ચંદ્રકાંત રચિત ગુજરાતી મ્યૂઝિકલ “માસ્ટર 
ફૂલમણિ' ૧૯૯૯ના મુંબઈના પૃથ્વી થિએટર ફેસ્ટિવલમાં પ્રિમીઅર થયું હતું. 


અમેરિકા સ્થાયી થયા પછી અમેરિકન ગુજ્જુઓને સંગઠિત કરી, યથામતિ યથાશક્તિ 
ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતી રંગભૂમિને અમેરિકાની ઘરતી પર પ્રવૃત્ત કરવામાં ચંદ્રકાંત 
વ્યસ્ત રહે છે. 


કવિ અને નાટ્યલેખક તરીકે જાણીતા અને માનીતા ચંદ્રકાંતનો અભિનેતા તરીકે અર્વાચીનમાં 
આદ્ય એવા “નર્મદ'ની ભૂમિકામાં પરિચય મળી ચૂક્યો છે. ન્યૂયૉર્કના પ્રખ્યાત “લિંકન 
સેન્ટર ફૉર પર્ફોર્મિંગ આર્ટસ'ના ઉપક્રમે ચંદ્રકાંતે લખેલા મૌલિક અંગ્રેજી નાટક 


[/ત1121102.0દ11011.€011ના બે પ્રયોગો ભજવાયા હતા જેમાં ચંદ્રકાંતે ગાંધીજીની 
ભૂમિકા પણ ભજવી હતી. 


- ઉત્પલ ભાયાણી 


૯૪ 





૯પ 


આ પુસ્તકના કવર-પેપર વિશે... 


2૯1111 2૮100" 
110 [0006 0 પ1€ [11116111111 ૧૦૯૬1111 0(00/ 01 (-€€૬' 


૫|/€ ૬|00061610/ પઊદ્વા1( 1% ૬5૫૯ દ્ળ પ/415010 0 1૫/21501 2000 €0૦111000101/ 
0 [૫€0/ [/€71૯€0, [157 707 010ળવાં1૦ ૫૬ ઉ1€ 806111 [0100 £01 (1€ 
€0૦૦૦/ ૦ પંડ 01011૮0 [€૦૦૫./ ૦૦1૯001. 


[/દતં0૦ 11/૯6 [0દા'૬ 0 01૫૯ ]€ત15 [0[00૫0€€5 0110€ [0૫10 0 50720 
[€510ં06 0 1111101105 0 [૦૦1૫1105 01 /251€ 80111 601100 ૫૦ 1411001115 
€૫૯[/ €41 ૫/215010 220000 0૦1૧110210) [€૦દ્વા1૬ પ5 5072[0 16 
[1116€5 101111 [006 ૦૫1 બ |. 1115 (€૦૫/€0 00101 12/06 52૫/€5 
0010૫1 8,000 પ-€€5 ત ૫૦૮1. 

૫/0/0/.0011|11-[04[0€1.€0111 


હદ 


બૉસ્ટનથી ન્યૂયોર્ક મારી હૉન્ડા અકોર્ડ ગાડીમાં જતો હતો 
ત્યારે રેડિયો પર એક જાહેરખબર સાંભળી. 


એનો સાર કંઈક આવો હતો : 

“તમે તમારા જીન્સ મહિનાઓ સુધી પહેરી જ્યારે ધોવા 
નાખો ત્યારે એના ખીસાં જરૂર તપાસજો. એમાંથી તમને 
કદાચ એકાદ-બે ડૉલરની નોટ મળે - જેના વિશે તમે સાવ 
ભૂલી ગયા હો. આ થઈ તમારી બચત. એમ જ જ્યારે 
અમારી મોટેલમાં રહેવા આવો ત્યારે ફરી થશે તમારી 
બચત.” 


॥010₹€1-6 નામની આ નેશનલ ચેઇનની કમર્શિયલ સાંભળી 
ત્યારે શરૂ થયું પહેલવહેલું બ્લૂ જીન્સનું કાવ્ય : ઘોવા નાખેલ 


જીન્સનું ગીત. 


બૉસ્ટનથી ન્યૂર્યાક પહોચ્યો ત્યાં સુધીમાં આખું ગીત અત્યારે 
જેમ છપાયું છે, એમ જ પૂરું થયું. 


અહીંથી ત્યાંની આવનજાવનમાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ 
એટલે “બ્લૂ જીન્સ'. 


ચંદ્રકાંત શાહ 





૨ 





«11. ૯ 





ખમ્મા ખમ્મા રે ભાઇ ઘણી ખમ્મા 
જીન્સ અમારાંને ઝાઝી ખમ્મા 
જીન્સને પામે જે નર નાર 

એના જીવતર ધમ્મા ધમ્મા ' 


જીન્સ નોધારાંના એવા આધાર 

એક જ "હાં? (જોડી) ઉતારે ભવપાર 
નિર્ધનિયાનુ સાચું નાણું 
મેટાફિઝિક્સની ઊંડી ખાણ્યું 
જીન્સથી દિવસ એનાથી રાત 
ઇન્ટેલેફ્ટની સુડો રળિયાત 

જીન્સમાં રાચે નાગાંપૂગાં 

એવા એ જીવને નમ્મા નમ્મા 
અખિલ બ્રહ્માંડમાં તત્ત્વો છે ટ્‌વિન્સ 
એક શ્રી હરિ ને બીજાં બ્લૂ જીન્સ 


-૩-*€૦૦ઝ 


ણુ રત માણ 9મી ॥॥॥! 





જ ટાંકા-ટેભા લીધા હોય એવું ધોવા નાખો ત્યારે એનાં ખીસાં3 
લાગેતું'તું. હવે તો પહોળા, જરૂંર તપાસજો. એમાંથી તમને 
"લાંબા, ટૂંકા, ફાટેલા, સાંધેલા ને કદાચ એકાદ-બે ડૉલરની નોટ 
ઢંગઘડા વિનાનાં જીન્સો પે'રો મળે, જેના વિશે તમે સાવ જ ભૂલી 
તોપણ સ્માર્ટના સિક્કા લાગી જ ગયા હો. 'આ થઇ તમારી બચત. 
જાય. આજકાલ તો આધેડ એમ જૂયારે અમારી મોટલમાં 
ઉંમરના મમરાના કોથળા જેવા રહેવો આવો ત્યારે ફરી થશે 
દેહલાલિત્યોની દયાજનક એવી તમારી બચત !'..... બસ ત્યારથી 
સુખી જમાતો પણ જીન્સના રવાડે ફ્રૂ થયું પહેલુંવહેલું “બ્લૂ જીન્સ'નું 
ને ફેંશત્તના ફજેતફાળકે ચડી છે. કાવ્ય. “ધોવા નાખેલ જીન્સનું 
મર્યાદાશીલ અને  સુવિધાપ્રદાન ગીત' અને પછી 'બ્લૂ જીન્સ'ની 
પંજાબી ડ્રેસ છોડીને 'કૉલેજ કાવ્ય સરવાણી - બાકી તો 
કન્યાઓ ઉત્તેજની એવા ટૂંકા 'ટોપ અલગારી ચંદ્રકાન્તની વીર્યવાતત 
અને ચુસ્ત જીન્સો સાથે એક કલમ, કસબ અને કલા દ્વારા 
હાલતાં - ચાલતાં બીભત્સી- રંગભૂમિના રળિયાત રજવાડાને 


જુજવે રૂપ અનંત ભાસે 
જીન્સ અંતે શ્રી હરિ થૈ જાશે 
કેમિસ્ટ્રી એની કંચનકથીર 
મરઘાંનેણી માણે શૂરવીર 
ચંદ્રકાન્ત ગિરધારીને છોડ 
જીન્સ ભજે એને રુમ્મા રુમ્મા 


ડુવાણી તારાં પાણી 


ચંદ્રકાન્ત શાહ. કુધારારૂપે કરીરહી છે! 

(બ્લૂ જીન્સ' માંથી સાભાર) કધોશ્ઞિયા જીન્સેં ગરીબોની 
ક ગરીબી હટાવી અને આળસુઓની 

પે' લી ચાર લીટીયુંએ જ આ ઇસ્ત્રી હટાવી. જીન્સ :એ 
વિદેશી ભજને દેશી ભજનની ત્ર્ઘનિયાનું નાણું બન્યું અને 
ભોમકા ભેળો કરી દીધો. જીન્સ ન્‌ર-નારનું જીવતર ધન્ય કરી ગયું. 
અને ભજન! માળું કોકાકોલું ને એક જ જોડી જીન્સ તમને ભવપાર 
ઢેબરું! અરે, દાળની હાર્યે ઉતારી શકે. જે જીન્સ પહેરી તમે 
બિસ્કુટ ભજન અને ઇ પણ સ્મશાને જઇ શકો એ જ જીન્સ 
અમેરિકાની શોરકેસ્ટ્રાળી ડિસ્કો - સાથે સીધા લગ્નમાં પણ મહાલી 
ભોમકામાંથી ! અમેરિકા જેવા શકો અને ત્યાંથી થાકીને ઘેરઃ 
ડૉલરિયા દેશમાંથી ભજન પરગટ આવીને સીધા પથારી ભેળા પણ 
થાય !. થઇ શકો અને' હા, બીજે દિવસે 
જીન્સની શોધે દુનિયાભરના મોડા ઊઠ્યા હો તો મોઢું માંઝી, 
રંકને અને રાયને એક જ પંગતમાં વીછળી સીધા નોકરી-ઘંધે. પણ 
બૈસાડી દીધા છે. ફાટેલાં સીધાવી: શકો અને સ્માર્ટોની 
જીન્સવાળાઓ મોર્ડન કે'વાય છે દુત્તિયામાં હલ્લો, હાય, બાય પણ 


ઝાલરિયા જીન્સવાળાઓ તે પ્રબુધ્ધ બંને પહેરી શકે. 
અદ્્રમોર્ડન કે'વાય છે. મુંબઇનીઃ “બ્લૂ જીન્સ'ની આ અક્ષર - 


| સડકુ ઉપર. ૫૦ રૂપિયાનું જીન્સ અટક્ચાળી ચોપડીના ચાલાક 
|પણ મળે છે અને નવજાત ચૂંદુએ પોતાની કવિલીલા પહેલે જ 
' 1 રૂપિયાવાળાઓના 


પાને પ્રગટાવી છે. આ પુસ્તક 
થનગનભૂષણિયા નબીરાઓ ઉપર કવિએ “જીન્સ પહેરતી 


| નભતા મોટા સ્ટોરોમાં પચ્ચીસોનાં મુગ્ધાઓને....' અર્પણ કર્યું છે: 


જીન્સો પણ મળે છે. બોસ્ટનથી ન્યૂયોર્ક કવિ 
“જીન્સ જેવો.ચેપી ફેલાવો.આજ - પોતાની હોન્ડા એકોર્ડ ગોડીમાં 


| સુધી ચેપીરોગોમાં પણ 'નંથી-જોયો જતા હતા ત્યારે “બ્લૂ જીન્સ 


જાણ્યો. જીન્સનો જીંદું કાવ્યોની વીંધાવાની વેળનું વિચિત્ર 
ફિલન્ટનથી કાથડ લગણ પુગી ટાણું કવિના જ શબ્દોમાં વાંચીએ - 


[| ગયો છે. પે'લા ટાઇટ જીન્સનું રેડિયો પર: એક જાહેરખબર 
વાવાઝોડું આવ્યું'તું ત્યારે તો સાંભળી જેનો સાર કંઈક આવો * 


પહેરનારને આખેઆખો જાણે હતો - “તમે તમારાં જીન્સ 
દરજીના સંચા ઉપર નાખીને, ત્યાં મહિનાઓ સુધી પહેરી જૂયારે 


પ્રદર્શનો- સુધારાના સ્વાંગમાં અલ્લડ 





* ભાઇ ચંદુ તારી સર્જકતાને 


લાગે 


અને મોળિયા નીકળી ગયેલા બેઘડક બોલી શકો. જીન્સ અબુધ્ધ _ 


ઉં સે કોઇજીનઃપર છંદ કહરે. [. 


યુવાનીના ઓધાન 
સાંપડ્યા છે ! એની “ખેલૈયાઃ, 
“એવા મુંબઇમાં ચાલ જઇએ', 
“માસ્ટર ફૂલમણિ', “નર્મદ- મારી 
હકીક્ત' ઉપરાંત તાજગીભર્યા 
કાવ્યો ચંદુ પાસેથી સાંપડ્યાં છે. 





સલામ! ન 
ચંદુનાં જીન્સ કાવ્યોની સૃષ્ટિમાં 
એક લટાર મારીએ. 
9 લો ચાલી ઊંટોની પોઠ 
બ્લૂ જીન્સમાં સજ્જધજૂજ 
બે રાતા રાજસ્થાની હોઠ. 
9 હરીબરી કોઇ ખપે નહીં. 
બ્લૂ જીન્સ હરિનું નામ. 


૪ ટોય નવાં ત્યારથી જૂનાં એ 


જૂનાં થાતાં ફરી નવાં થઇ 
જાગે. : 
6 શર્ટ ફ્યાંકથી લેવાનો વિચાર 

એટલે બ્લૂ જીન્સ સાથે 

,__ ૧૦૦% કૉટનનો વ્યભિચાર. 

૦એકમૂરખનેએવી ટેવ :. 

પહેલાં જીનને ઇસ્ત્રી મારે. * 

પછી કરે દાતણ ને $॥ત્પ/૯. 
9 મોહ અને માયા તમે 

બ્લુ જીન્સની 
પાનબાઇ. 

બીજી બધી છે માયાજાળ રે ! 
ઉ સર્વ સુખં આપો મહારાજ ! * 


રાખો, 


એવો દુલો ભાયો કાગ ? કે 
માંઇનો લાલ કોઇ મેઘાણી ? 


9 સોળ વરસની થાઉં થાઉં * 
“ થાવમાં કેટલી વાર હજી સૈ 
,_ છું ને.મારા જીનની વચમાં 
કાંઇ કરતાં ન કાંઇ જ ને !' 


-: હ“ ૩#.ર? હ હ,શ*અ-૯#-4 ફ તજ જ ૦, ૪ ,૪ ૮૬૨ 43. «£- & ત્શ. ગગઝગઝઝડ- 


2&ક૩-૬5 4૮ ડન શ્ડ--ગક્યગ્ઝન ગન 


પ મોટે લ-૬ નામની નેશનલ ચેઈનની 
કમર્શિયલ સાંભળી ત્યારે શરૂ થયું પહેલુંવહેલું બ્લુ 
જીન્સનું કાવ્યઃ ધોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત. બોસ્ટનથી 
ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં આખું ગીત અત્યારે 
જેમ છપાયું છે, એમ જ પૂરું થયું. અહીંથી ત્યાંની 
આવનજાવનમાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ એટલે 
બ્લૂ જીન્સ.'' 

ચંદ્રકાંત શાહની આ કેફ્િયતમાં મહત્ત્વના શબ્દો 
છે “અહીંથી ત્યાંની આવનજાવન.” અમેરિકામાં 
રોજ થતી કમ્યુટિંગની આવનજાવન તો ખરી જ, 
પણ એક હૃદયથી બીજા હૃદય સુધીની આવનજાવન 
પણ ખરી, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની 
આવનજાવન પણ ખરી, આ લોક અને પરલોક 
વચ્ચેની જીવની આવનજાવન પણ ખરી. 

અમેરિકન સંસ્કૃતિના એક પ્રતીક જેવા બ્લૂ 
જીન્સનું આલંબન લઈને લખાયેલાં ૩૯ કાવ્યો 
અનુભૂતિ, ભાવ, ભાષા, અભિવ્યક્તિ વગેરેની 
બાબતમાં જેટલાં અમેરિકન છે તેટલાં જ ભારતીય 
પણ છે. બલ્કે આ સંગ્રહ દ્વારા ગુજરાતી કવિતાને 
પહેલીવાર સબળ અને પ્રબળ કહી શકાય એવો 
ઈન્ડો-અમેરિકન અવાજ સાંભળવા મળે છે. 

હા, એમ તો દાયકાઓ પહેલાં ચંદ્રવદન મહેતાએ 
“ન્યૂયોર્ક ઓ ન્યૂયોર્ક' કાવ્ય લખેલું, અમેરિકાના 
પ્રવાસે જતા ઘણા કવિઓએ પણ અમેરિકા વિષેનાં 
કાવ્યો લખ્યાં છે, પન્ના નાયક અને આદિલ 
મન્સૂરીની કવિતામાં પણ તેમનો અમેરિકન જીવનનો 
અનુભવ પ્રગટ થયો છે. * 

પછ. બન્ને દેશ, બન્ને સંસ્કૃતિના સંસ્કારણો બ્લૂ 
જીન્સની કવિતામાં એકમેકમાં સહજતાથી ભળી ગયા 
છે અને તેથી આ કાવ્યોનાં જે પોત અને ભાત છે તે 
જુદાં તરી આવે છે. 

ક 

તો બીજી બાજુથી નરસિંહ, મીરાં, અખો, 
પાનબાઈ, કબીર વગેરેની વાણીના જ નહીં, પણ જે 
પાછળ દુર છૂટી ગયું છે છતાં હૈયામાં ક્યાંક ઊંડે 
ધરબાઈને રહ્યું છે એવા ભારતીય જીવનના રણકા 
પણ અવારનવાર સંભળાયા કરે છેઃ 
ભવસાગર કે વ્હોટેવરને પાર ઊતરવા 
હરિબરિ કોઈ ખપે નહીં બ્લૂ જીન્સ હરિનું નામ 
જીનમાં ખાવું જીનમાં પીવું જીનમાં રહેવું મસ્ત 
અસ્ત પણ જીનમાં થાવું, જીનમાં જાવું 
અમરામરને ધામ 
હવે બ્લૂ જીન્સ હરિનું નામ 

ભ 


ઉપરના ડેનિમ અને ભીતરનાં છે ઘઉંવર્ણા 

ગુરુ અને ગોવિંદ સમા બે સામાં ઊભાં કોને 
લાગું પાય? 

ઉપરનાં જિવાડે છે ભીતરનાં રોજ જગાડે 
બલિહારી ભીતરની જેણે ઉપર સહુનાં 

શેઈડ, સ્ટાઈલ ને શેઈપ દિયા દિખાય. 


ઉપરના અમેરિકન કે ભીતરના ભારતીય સંસ્કારો 
બેમાંથી એકેનો આ સંગ્રહમાં આત્યંતિક રાગ પણ 
નથી કે નથી દ્વેષ. 
બન્નેની લીલાને કવિએ અનુભવી છે, જાણી છે, 
માણી છે, અને પ્રમાણી છે. એટલે જ ક્યારેક આવી 
પંક્તિઓ પણ આવી જાય છેઃ 
અધકચરું ઈમ્પોટેડ કલ્ચર 
આખેઆખાં દેશી વલ્ચર 
% ક 
અસ્સલમાં તો આપણે અશ્વત્થામાએ 
રગદોળીને ફેંકી દીધેલ કોઈ સેકન્ડહેન્ડ જીન્સ 
અને કહેતા ફરવાનું કે આઈ એમ સચ-એન્ડ- 
સચ 
4 ૨ 
તો જેણે જિંદગીમાં ક્યારેય જીન પહેર્યું નથી 
પણ જે પોતે જ જીન જેવા રફ એન્ડ ટફ છે તેવા 
બેચર ભૈ પટેલનું આ ચિત્ર જુઓઃ 
સ્ટોનવોશ છે કાયા, માયા રાજકોટના સ્ટેશનની 
પેરિસ બેરિસ મા પૈણતા, કોણ કૂટે લડ ફેશનની 
ધરતીમાંથી મેઈડ ઈન પોતે ટોટલ નેટિવ સ્ટાઈલ 


થવા કાળ સૌ ફેઈડ થવાનાં, જીવવું ફોર અ 
વ્હાઈલ 
બેચર ભૈ ના સમજે આથી વિશેષ બીજું કે 
બેચર ભૈને બ્લૂ જીન્સ સાથે લેવા દેવા નૈં 

તો પ્રવાસી પંખીઓની જેમ ચોક્કસ વખતે બ્રાઈડ 
શોપિંગ કરવા ટોળાબંધ ભારત ઊતરી આવતા 
જુવાનિયાઓ પણ ક્યારેક કવિની અડફેટે ચડી 
જાય છેઃ 
યુએસએથી ટૂંક સમયને માટે આવવું 
ગ્રીનકાર્ડ ને ટ્રાવેલર્સ ચેકોનું લાવવું 


જીન્સ ઉપર જેકેટ ચડાવી સહાર ઉપર 


પગ મૂકતાં પહેલો સવાલ 

“ક્યાં છે કામુક કન્યાઓ?' 

ઓહ્‌ બોય! બતાવો ક્યાં છે ઓ સચ બેબ્ઝ. 
અને બ્રાઈડ શોપિંગ કરે છે કઈ રીતે આ 

ગ્રીનકાર્ડિયાઓ? 

મટિરિયલ ડહાપણનું હો ને શેઈડ શરમના આછા 


બ્લૂ 

ઉપરથી વિવેક અને વિનયના ડબ્બલ દોરાનું 

સ્ટિચીંગ 

જીન્સ પછી શ્રીમાળી હો કે ભાનુશાળી 

ટચ કરીને ટ્રાયલ લેવી, ફીલ કરી કરવું શોપિંગ. 
અને જો ખરીદી નક્કી થઈ જાય તો દીકરીને 

વળાવતા બાપઃ 

થૅન્ક ગોડ કે મળી ગયો છે, 

ડૉલર જેવો જીવનસાથી તને 

જાવ દીકરી જાવ! 8 

જીન્સ તમારાં સુખનાં, દુઃખનાં, મૂંગા સાક્ષી બને. 


' સાથે ધોવાણાં ને સાથે પ્હેરાણાં 


તો નવી નવી પરણેલી કન્યાના ભાવો પણ કવિએ 
આ રીતે વ્યક્ત કર્યા છેઃ 
જીન્સ નવાં, દેશ નવો, પરણ્યો પણ નવ્વો નક્કોર 
જાણે ટીનએજર હોઉં એમ થાય મને મૂંઝારા 
મીઠા 


તે બન્નેનાં જીન્સ સ્હેજ શ્રિંક થયાં 
અને થયાં કમફર્ટેબલ 
જીન્સ પ્હેરી હું એમ્પાયર સ્ટેટ ઉપર ઊભી 
ઉપરથી દૂરબીનમાં આખા યુએસએનાં જીન્સ 
મેં તો દીઠાં ે 
ટીનએજર હોઉ એમ થાય મને મૂંઝારા મીઠા 
વખત જતાં અમેરિકન જીનમાં જાતને ફિટ તો 
કરી દેવી પડે છે પણ જે પાછળ છોડ્યું છે તેની માયા 
છૂટતી નથી. બાને કાગળ લખતાં આથી જ દીકરીથી 
લખાઈ જાય છેઃ 
[રરા 
જીન ધોવાને અહિયાં તો બા 
નથી નદીનું ખળખળ વહેતું છૂટું પાણી 
સખી સાહેલી કોઈ નથી 
નથી નજીક કોઈ ખેતર, કૂવા, કાબર, કોયલ 
નથી નજીકમાં ધોળા બગલા. 
ધોળું વૉશર, ધોળું ડ્રાયર 
બ્લૂ જીન ધોવા ધોળા વોશિંગ પાવડર 
ધોળાઓના દેશ મહીં આ કેવાં કાળાં ભાગ્ય 
કરમની કઠણાયું ને હું ધોળે દિવસે 
ખાંડયા કરતી બેઠી છું અહીં 
બેઠી છું, બહુ વખતે વિહવળ લખવા 
પણ પછી “ધોળાઓનો દેશ' કોઠે પડી જાય છે. 
પોતાનો દેશ દૂરનો, અજાણ્યો થતો જાય છે, દેશી 
પાણી, દેશી તડકા, દેશી ભાષા અજાણ્યાં લાગવા 
માંડે છેઃ ક 
કોર્ડલેસ ફીલીંગ્સ સહુને મા. 
ખુદને માટે ઈમ્પોટેડ કનફ્યુઝન લાવ્યાં 
બોટલ્ડ વોટર પી પીને 
આ દેશી પાણી, દેશી તડકા, 
દેશી ભાષા ફોરેન લાગ્યાં. 
કવિ ગુજરાતીમાં લખે છે એટલે અંગ્રેજીમાં જુદી 





ર 








જોડણી પણ સરખો ઉચ્ચાર ધરાવતા બે 
શબ્દો 0૦15 અને 6૪0૦૬ બનન 
અર્થના આટાપાટા ખેલવાનું શક્ય બન્યું 
છે અને આ આટાપાટા રમતાં ઘણીવાર તેઓ જીવન- 
મરણ, આ લોક-પરલોકની વાતોમાં પણ સરી પડે 
છે, સહેલાઈથી. 
પ્રસ્‍તાવના એ કે 
જન્્યા એટલે શ્રિંક થવાનાં 
રિંકલ ઢગલાબંધ પડવાની 
અને અંતમાં ફેડ થવાનું. 

શક 
હોય નવાં ત્યારથી જ જૂનાં લાગે 
જુનાં થાતાં જ ફરી નવાં થઈ જાગે 
સરનામું આપ પ્રભુ, ક્યાંથી મંગાવા 
આપોને જીન્સ કોઈ આવાં 
ક્યારે ન ધોવાં ન ક્યારે સુકાવાં 

હા હે 
કામકાજથી રાજપાટ, બધું જીનની ચોપાટ 
જીન્સ નથી તો નથી, જીન્સ છે તો છીએ 
ઘડનારાએ એવો ઘડિયો ઘાટ 
રંગ જમાયે જીન કા બ્લૂ, હોંઠો કા રક્ત 
જાકે જીનમેં બ્લૂ જીન્સ હૈ 
ઉસ રાણે કી મુઠ્ઠી મેં હૈ વક્ત 

શ 


મોહ અને માયા તમે બ્લૂ જીન્સની રાખો, 


પાનબાઈ 
બીજી બધી છે માયાજાળ રે 
રૂપ અને રંગ-ઢંગ મિથ્યા સમજવાં, પાનબાઈ 
રજકમનો એ રંજાડ રે! 

4% 
હમણાનાં જીન્સથીય વ્હેલેરાં ફેઈડ થાય 
માણસ, કે ફાટી જાય માણસ 
માણસને એવી પછાડ માર વાલા! 
માણસ થૈ જાય પાછો માણસ 
બ્લૂ જીન્સ ડસાડ મને, મારામાં માણસનું 
ઝેર ચડ્યું, બ્લુ જીન્સ ડસાડ 

અ 


સ્વર્ગસુખ આપો મહારાજ 

મને જીનસુખ આપો મહારાજ 

કાશી બનારસના પંડાઓ પાસેથી 

ઝૂંટીને, લૂંટીને 

બાપાનાં, દાદા પરદાદાનાં 

મારા વડદાદાનાં 

માનાં પણ આપો, નાનીમાનાં આપો 

આપો તો વડીમાનાં આપો 

આપો તો ગ્રેઈડ મારો બધાને મળતો આપો 
મારી બૉડીને જીન મારો ભળતો આપો. 





ક 


અખિલ બ્રહ્માંડમાં તત્ત્વો છે ટ્‌વન્સ 
એક શ્રીહરિ ને બીજાં બ્લૂ જીન્સ 
જૂજવે રૂપ અનંત ભાસે 

જીન્સ અંતે શ્રીહરિ થૈ જાશે. 

“બ્લૂ જીન્સ' સંગ્રહનાં કાવ્યોમાં સતત જીનનું 
આલંબન છે છતાં ક્યાંય એકતાનતા, એક્સુરીલાપણું 
આવી જતું નથી. 

ભાવ અને ભાષાની અનેક જુદી જુદી છટાઓ 
જોવા - માણવા મળે છે. 

ક્યારેક મળે છે ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો, 
ક્યારેક મળે છે સુક્કો પડેલ બોર ચણિયાનો ઠળિયો, 
ક્યારેક મળે છે અધધ - ધધધ રેતીનો દરિયો, તો 
ક્યારેક મળે છે એક ઈચ્છા, બે વાતો, ને ત્રણેક 
પ્રસંગો અને કોઈ કવિ પોતાની કવિતા દ્વારા આપણને 
આટલું આપી શકે અને આપી શકે થોડાં સારાં અને 
સાચાં કાવ્યો એ શું ઓછું છે? 

“બ્લૂ જીન્સ'ની કવિતાનું બ્લૂ બ્લડેડ ગુજરાતી 
કવિતાની હવેલીમાં સ્વાગત. 

બ્લૂ જીન્સ. લે. ચંદ્રકાંત શાહ. ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ 
મા. લિ., ૧૯૯/૧, ગોપાલ ભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, 
મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૨. ૯૬ પાનાં, રૂ।. ૧રપ. 





























જીસ નો લે  હોકર્ણણ સમારોહ. પૂર્વા યોજન મુજબ બ 
॥ શોભિત દેસાઈના શહ્કોમાં કહીએ તો: 
આ વરદ્‌ હસ્તેઃ 'વિમોચ્ા ન 

નો. તખ્તાના કલાકારો' પરેશ, રાવલ, શને જરીવાલા, ચંદ્રકાન્ત શાહ, |. 













તાઓ । જીન્સમય ખમી જાય છે. 
ક વાંચવામાં આવેઃ તો 'તેમાં' અત્તેક' ગૂઢાર્થો રહેલા છે 
 (ઇ૯1૦૭) નાં શ્લેષનો પ્રયોગ કરીને રચોયેલ 
ક મનોમંથન છે છે, તત્વ છે અને' તરક છે છે, જિ જિદગીતી, નક્કર 











ભૂમિ “બેલેયા' અને. “એવાં: મબઈ ચાલ જઈએ* જેવાં ઝકલ ડ ડામ વ 
આંપનાર. ચંદ્રકોન્ત શાહનાં બ્લૂ જીન્સ'નાં અછાંદસ કાવ્યોમાં પણ એક રીધમ | 
છે. કવિ સુરેશ દલાલ કહે છે તેમ ચંદ્રકાન્તનાં કાજયોઃ આપણા અગ્રગણય કવિઓ _ 
ન લભશંકર. દાકર, રમેશ પારેખ અને સ્વ.રાવેજીનું' વન્ડરફૂલ કોકટેલ છે. રંગભૂમિ 
1 અને કવિતાની, મુગ્ધતા જે ભાગ્યે જ સાથે જાય એ મુગ્ધતા ચંદ્રકાન્ત શાહના | 
[લં ન્સી કાવ્યોમાં, દેખાય છે. કાવ્યસંગ્રહનું કવરપેજ લી-વાય્ઝ જીન્સનાં ચીથરૉને. ન 
| રિસાઈકંલ કરીને બતાવેલા “ઈકો ફરેન્ડલી* કાગળ પેર છપાયું છે: “- :: 1. . 
| સંબંધો વિશે કવિ એક સ્થાને કહે છે; લેધરના દોરાથી: ડબ્બલ સીવેલ' કોઈ જીન્સ! 
જેવો આપણો સંબંધ.. તો જીન્સની વિશેષતા દર્શાવતાં અન્ય સ્થાને.કહે છે કે જીન | 
વ માત્ર માણસનાં ગાત્ર; માણસ માત્ર જીનને પાત્ર. ધોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત'માં ? 
| કંવિએ સંબંધોની ગરિમા દર્શાવતી સરસ વાત વણી છે & મળે છેલ્લા ખિસ્સામાં ર 
[એક ઈચ્છા, બે વાતો ને ત્રણેક પ્રસંગો, ઈચ્છામાં હોય એક 'આઈએસઆઈ માર્કવાળું ન 
ફે એગમાર્ક છાંષ, મને ફિટોફિટ થાય તને અપટુડેટ લાગે, બહુ બેગી ન હોય એવું &._ 
|| આપણું જુ .મળવું...! જીન્સને, જ ઈશ્વર બનાવી કવિ કહે છે, જપને નામે ફેઈડ ર 
|| થવું, તપઃ કરતાં ફાટી જવું, જીન્સ આ માંરા રામ બન્યા છે એવા જેવા મીરાના 
| ઘનશ્યામ, 'જીન્સ શોપિંગ' કાવ્યમાં દીકરીને અમેરિકા પરણાવવા તત્પર મા- | 
બાપ ચોંકી ઊઠે એવી પંક્તિઓ છે : યુએસએ પરણાવેલી દીકરીઓને કરિયાવરમાં 
| સગ્ગા બાપે, અઢી વરસના પતિવિરહનું દુઃખ બંધાવવું..જાવ દીકરી જાવ! જીન્સ | ા 
તમારાં સુખનાં, દુઃખનાં મૂગાં સાક્ષી બનો..! 'બાને કાગળમાં અમેરિકા ગયેલી | 
દીકરીએ માને લખેલી ધોળા દેશની કાળી વ્યથાનું હૃદયદ્રાવક [નિરૂપણ છે. કારના | 
| રિઅર વ્યૂ મિરરમાંથી પાછળ સરકી જતો રસ્તો કૅ સરકી જતી પળ 'એવો- પ્રશ્ન] 
|ભાવકનાં મનમાં જગવતું કાવ્ય 'રિઅર વ્યૂ મિરર'નું પરેશ રાવળે કરેલું પઠન | 
| પણ હલબલાવી મૂકે એવું બની રહે છે. કાર્યક્રમ દરમ્યાન સહુકોઈ બ્લૂ જીન્સના | 
પ્રેમમાં પડી'જાય છે. કોઈક ' બ્લૂ જીન્સ' ખરીદીને જીન્સ સ્ટેશન કે જીન્સ વૈગનમાં | 
પહોચી ગયું. હોય તોય નવાઈ નહીં! 



















હ 
ધિ 97 
ને 


હસ્તધૂનન 


૪ ઉદ્યન ઠડકર 


/ 
ધોવા નાખેલા જિન્સનું ગીત 


મળે ડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂયો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહકો 
સાંભળીને તે મને આપેલ, 

કે તું જિન્સ મારું પહેરે અને ઓચિંતો સાવ તને જડે 

એમ મેં જ મારા હાથે રાખેલ એવું કંઈક, 


મળે જમણા ખિસ્સામાં એક સુક્કો પડેલ બોરચણિયાનો ઠળિયો 
ચાખીને તેં મને આપેલ, 

“કે ચગળી શકું જો તને આખ્ખેઆખ્ખી તો કેવું લાગે 

એ બહાને મે પોતે જ ચાખેલ એવું કંઈક. : 


રોજ રોજ નવી નવી પાંખોને પહેરવાની ઈચ્છાથી 

પંખીનાં ટોળાંનાં ટોળાંએ વરસોથી કાંતેલું ડેનિમ આકાશ, 

જરા વેતરીને, માપસર કાતરીને, સ્ટોનવૉશ ધોઈ કરી 

લેધરના દોરાથી ડબ્બલ સીવેલ કોઈ જિન્રું જેવો આપણો સંબંધ. - 


મળે નીચેની ફોલ્ડ સ્હેજ ખોલતાંક અધધ ધધધ રેતીનો દરિયો 
દરિયાને તળિયે કોઈ છીપલાંની વચ્ચેથી હું તને મળીશ 

એમ માની મેં દરિયો ઉલેચેલ 

કે દરિયાને તારો અવતાર એક ધારી 

હું દરિયાના પાણીને ગટગટાટ પી ગયૅલ એવું કંઈક. 


ગોઠણયી સ્હેજ સ્હેજ ફટૈલા જિન્સમાંથી દેખી શકાય 

એક દૂર દૂર લંબાતો રસ્તો 

ડામરના રસ્તા પર સાંભળી શકાય પછી કાવાસાકીનો કલશોર 

અને દેખી શકાય ટાઈટ ક્લોઝ-અપમાં 

બાઈક ઉપર સાવ મ્રને ભંસિીને બેઠેલી તું _ 

પછી હડડ એન્ડ ટ્વેન્ટીની સ્પીડે તું મારામાં વીંઝાતી, તારામાં વીંઝાતો હું. 
કાઉબોયની જેમ મારું તારા વિચારોના ખુલ્લા મેદાનોમાં ફરવું 
ઝીણી વ્હિંસલ તારા કાનમાં વગાડવી ને રહિંચકાંવ ટિંચકાંવ તને ચ્મવું 


રોજ તને રફ્ટફ ચાહવું કે મળવાને અશ્વોની જેમ દોડી આવવું 

એ.બધું તો મારે સ્વભાવગત 

ઉપરથી તારા ફેંકાયેલા લેસ્સોમાં હંમેશાં વીંટાતો-ખીટાતો હું 

પછી હંડ્ેડ એન્ડ ટ્વેન્ટીની સ્પીડે તું મારામાં વીંઝાતી, તારામાં વીંઝાતો હું. 


મળે છેલ્લા ખિસ્સામાં એક ઈચ્છા, બે વાતો ને ત્રણેક પ્રસંગો 
ઈચ્છામાં હોય એક આઈ.એસ.આઈ. માર્કાવાળું એગમાર્ક છાપ 
મને ફ્ટોફિટ થાય તને અપ-ટુ-ડેટ રો; બહુ બૅગી ન હોય, 
એવું પણ આપણ ગું જ મળવું. 


વાતોમાં હું જે ન બોલ્યો હોઉ એમાંથી ચાદ હોય જેટલું તને 
' કૅ તારી આંખોથી જસ્ટ લાઈક ધેટ મેં જે ચોરી લીધેલ હોય એ બધું. 


ગ્રસંગોમાં આપણાને મી વચ્ચોવચ્ચથી 

કોઈ બૅલ્ટનું બકકલ મળે એમ એક અમયું મળેલ, 

એક ડેનિમ આકારાના જ ચંદરવા નીચે રચેલ 

એક આંખોથી, સ્ટેર કરી, હોઠ વડે ઊજવેલ, એવું કંઈક. 

' મળેડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો કે એવું કંઈક. 
(ટુંકાવીને) 


9 ચંદ્રકાન્ત શાહ 


આસ્વાદ 


વરસને વચલે દહાડે વળી ધોવા નાંખેલ જિન્સના ડાબા ખિસ્સામાંથી રું નીકળે ? ડૂચો 
વળી ગયેલ મોરલાનો ટહુકો. વરસોથી પંચાંગમાં અષાઢ આવ્યો જ ક્યાં છે ? જમણા 
ખિસ્સામાંથી શું નીકળે ? 'સુક્કો પડેલ બોરચણિયાનો ઠળિયો, ચાખીને તે મને આપેલ.' 
સંબધ નવો હોય ત્યાં સુધી બોર 'ચાખેલ' કહેવાય, પછી “એઠાં. 


પંક્તિને અંતે આવે છે, “એવું કંઈક'. કવિતામાં અનુમાન અને અટકળ હોય; વિધાન અને 
નિવેદન ન હોચ. આ કાવ્યસભા છે, વિધાનસભા નથી. ર 


આકાશ કોણે સીવ્યું ? બ્રહ્માએ ? ના રે ના, દૈયડ અને દરજીડાએ. “પંખીનાં ટોળાંનાં 
ઢોળાંએ વરસોધી કાંતેલું ડેનિમ આકાશ' જિજ વિષાથી આ જગત ચાલે. આકાશનો 
તાકા વેતરીંને, માપસર કાતરીને પહેરવો પડે. લેધરના દોરાથી ડબ્બલ સીવેલ સંબંધ તે 
આપણાંજિન્સ, આપણાંરંગ-સૂત્ન ' 


દરિયા પાસે જઈ રેતી લાવે તે બાળક, રેતી પાસે જઈ દરિયો લાવે, તે કવિ. દરિયાને 
અંજલિમાંપી જય તે કૉ અગત્સ્યનેકાંપ્રેમી, 


“ડામરના રસ્તા પર સાંભળી શકાય પછી કાવોસાકીનો કલશોર.' આજના ચુવાનો માટે 
તો હાર્લે ડેવિડસન અને કાવાસાકી એ જ પંચકલ્યાણી અશ્વો. ગધાપચીસીમાં 
“કાવાસાકીનો કલશોર' લાગે એ સાઠીમાં લાગે, 'નોઈઝ પોલ્યુશન.' 'ટાઈટ ક્લોઝ 
અપ, કૅમેરાનું ? કે યુગલનું ? કવિ કન્ટ્રીસાઈડ કાઉબૉયનું હણહણતું ચિત્ર ખડું કરી દે છે. 
અધધ ધધધ, ગટગટાટ, ઢિચકાંવ, ઢિચકાંવ જેવા નાદવાચક શબ્દોથી ઘટમાં ઘોડા 
થનગનવા માંડે છે. 


છેલ્લા ખિસ્સામાંથી ઈચ્છા, વાતો અને પ્રસંગો સાથે એક-બે શરતચૂક પણ નીકળે છે. 
આઈ.એસ.આઈ. - ઈન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ન્ડ ઈન્સ્ટિટયૂટનો માર્કો ક્યાં લાગે ? અમેરિકન 
જિન્સ પર ? એગમાર્કની છાપ ક્યાં મુકાય - ફેશનવેર પર ? કે એગ્રીકલ્યરલ પ્રોડક્ટસ 
પર ? “વાતોમાં હું જે ન બોલ્યો હોઉ એમાંથી યાદ હોય જેટલું તને.' આ પંક્તિ કવિ 
બોલ્યા હશે ? કે તેમને ચાદ રહી ગઈ હશે ? રો 


જીન્સના તાણાવાણા ફરી તપાસીએ. સિલાઈ ફિટોફિટ નહિ પણ 'બૅંગી'. પંક્તિઓ એક 
માપની રાખવાનું બંધન સ્વીકાર્યું ન હોવાથી કહેણીમાં મોકળાશ મળી છે. પ્રલંબ લય બે 
કાંઠે ઘૂઘવે છે. કાવ્ય ગીતમાંથી મુક્ત પદ્ય તરફ રેલાય છે. 


ઘણા “ડાયાસ્પોરિક પોએટ્સ' માત્ર નામના હોય છે - માત્ર ઠામના હોય છે. તેમની 
વ્યંજન પેટીમાં વ્યંજના હોતી નથી અને સ્વરપેટીમાં અતીત સિવાય કોઈ રાગ હોતો 
નથી. ચંદ્રકાન્ત આમાંનો નથી. એ ગઈ કાલની કવિતા નથી લખતો, આજની ઠવિતા લખે 
છે. 


અમેરિકન લાઈફ જીવતા આ કવિને હોઠે અંગ્રેજી શબ્દો “જસ્ટ લાઈક ધેટ' આવી જાય છે. 
તત્સમ ધોતિયું પહેર્યું હોય તો કાવાસાકી પર બેસીને હન્ડ્રેડ એન્ડ ટ્વેન્ટીની સ્પીડે 


જવાય. ર 
'બ્લૂ જિન્સ'ના સંગ્રહના ઘણાં કાવ્યોમાં ગુજરાતી-અંગ્રેજી પદાવલિનો સુભગોસમન્વય 
થયો છે. બે ભાષાઓનું આ ફિઝિકલ મિક્સચર નથી પણ કેમિકલ કંપાઉન્ડ છે. 
જીવશાસ્ત્રી મોડેલની પરિભાષામાં કહીએ તો ગુજરાતી ભાષાનું આ 'મ્યુટેશન' છે. 

કાવ્ય રચવાવાળા ઘણા મળે, કાવ્યની આગવી ભાષા રચવાવાળા જવલ્લે મળે. 


આ જિન્સ તમને ગમ્યાં ? તો ફેડ થાય ત્યાં સુધી સાચવી રાખજે. અને ત્યાર પછી પણ. 





ર સાયણશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં બે 
શબ્દો આવે છે- સંયોજન (કમ્પાઉન્ડ) 
અને મિશ્રણ (મિક્યર). જે વસ્તુના 
ઘટકોનું પ્રમાણ નિશ્ચિત, એકબીજાને 
અનુકૂળ અને છૂટા પજ્ઞ પાડી શકાય એવું 
હોય એને સંયોજન કહેવાય. જૂયારે 
મિશ્રણમાં તો ભેળસેળ કે સેળભેળ જ 
હોવાની, -એનું કંઇ ઠેકાણું નહિ, 
રસાયજ્શાસ્ત્રમાં ભલે સંયોજનની 
મહત્તા હોય પણ જીવનમાં તો સંયોજનો 
કરતાં મિશ્રણોને જ અપનાવવાં પડતાં 
હોય છે. પરદેશમાં સ્થાયી થયેલાં મૂળ 
ભારતીયો આવું એક વિશ્શિષ્ટ પ્રકારનું 
મિશ્રણ અનુભવતાં હોય છે. પોતે જયાં 
જન્મ્યા, ઉછર્યા એ દેશના રીત-રિવાજ, 
રહેણી-કરણીની એક સંસ્કૃતિ અને હવે 
જયાં જન્મારો કાઢવાનો છે એ દેશની 
બીજી સંસ્કૃતિ. અને આ બે સંસ્કૃતિઓનું 
મિશ્રણ હંમેશાં માફક આવે એવું હોતું 
નથી 

અંગ્રેજીમાં જેને “ઇમિગ્રન્ટ 
એફસપિરિયન્સ' નામે ઓળખવામાં 
આવે છે એવી આ અનુભૂતિને કેન્દ્રમાં 
રાખી અંગ્રેજીમાં આજે ઢગલાબંધ 
કથાસાહિત્ય પ્રકાશિત થાય છે. વિવિઘ 
આંતરરાષ્ટ્રીય પારિતોષિકો અને કલ્પી 
ન શકાય એવી રકમ અંગ્રેજીમાં લખતા 
ભાસ્તીય લેખકો મેળવી રહ્યા છે. 
કથાસાહિત્યમાં આ અંગે જેટલું લખાયું 
એટલું કવિતામાં નથી આવ્યું અને 
ગુજરાતીમાં તો (સંખ્યાની દૃષ્ટિએ કદાચ 
સૌથી વધુ ગુજરાતીઓ વિદેશમાં વસ્યા 
હોવા છતાં) અંગ્રેજીના પ્રમાણમાં ખૂબ 
ઓછું આ અનુભવને કેન્દ્રમાં રાખી 
રચાયું છે. 

“ખેલૈયા” અને “માસ્ટર ફુલમણિ' 
જેવાં સંગીત-નાટકો અને “નર્મદ'ના 
નાટ્યપ્રયોગ્થી પોતાની આગવી 
આઓળખ અઢીંયાં અને અમેરિકામાં 
પ્રસ્થાપિત કરનાર યુવાન કવિ ચન્દ્રકાન્ત 
શાહે, “બ્લુ જિન્સ'થી આ દિશામાં એક 
જબરદસ્ત અપવાદ ઊભો કર્યો છે. 
ગુજરાતી ભાષા અને લય ચતન્દ્રકાન્તતે 
જેટલા સહજ છે એટલા જ અમેરિક્ન 
ભાષા અને અમેરિકન જીવતપદ્રતતિ છે 





ગુજરાતી રંગભૂમિને એક “પ્રયોગ' 
જોવા મળ્યો. 

જિન્સનાં જ્ઞાન અને મહિમા 
2 સમજાવતો વર્ગ ચાલતો હોય એવી રીતે 
સભાગૃહમાં ભજવાયો. નિમિત્ત પણ ઝા ભજવણ્ીની રચના થઈ છે, જેમાં 





વિગતોનો સમાવેશ થઇ જાય છે. 


અત્તે આનું પરિન્નામ ગુજરાતી સાહિત્ય પહેરવાનાં જિન્સ અર્હીં જીવતરનાં 





માટે “વિદેશી' લાગે એવી બ્લુ જિન્સની જિન્સનું પ્રતીક છે. પણ આ પ્રતીકની ધાર્મિક પરંપરા, લોકસાહિત્ય, વોગ્ધ જ હતું. અમેરિકામાં વસતા ગુરુ [ચન્દ્રકાન્ત શાહ] એનાં શિષ્યોને 

કવિતાઓમાં જોવા મળે છે. પસંદગી કરતાં પહેલાં કવિએ અહીં પૌરાણિક સંદર્ભો ઇત્યાદિને પણ કવિએ ઝેજરાતી સર્જકોનાં વાર્તાસંચચ અને [જુન્સના ઉદ્ભવથી માંડીને અસ્ત 

હવે તો ભારતીયો માટે પબ્ન જિન્સ વિશે પુષ્કળ માહિતી ભેગી કરી અહીં સૂંઝપૂર્વક સાંકળી લીધા છે. . કવિતાસંચથનું ઇમેજ પબ્લિકેશન્સે સુધીની કથા-વ્યથા કહે છે. મોટે ભાગે 

ર. ડ પ્રકાશન કર્યું અને એના વિમોચનનો ઝમાં કવિતાઓનો જ ઉપયોગ થયો છે. 

પુતાશી ગઇ પાંચમી ઓગસ્ટે આ જ બ્લુ અને અમેરિકાના સર્જકો વતી, એટલે આ નાટકનાં સંવાદો એક્દમ 

! ચહેરા-મહોર જિન્સની સૃષ્ટિને રંગભૂમિ પર મૂકવાનો ચન્દ્રકાન્તે આં પ્રસંગ માટે જ બ્લુ (તેશિષ્ટ બને છે. જિન્સયાત્રાનાં ત્રણ 

૧૯/% એક અસામાન્ય પ્રયોગ 'લાઈટ! જિન્સની મનોજ શાહની મદદથી -પ્ડાવોમાં સરિતાને એના અસલ 
૨.૦૧ ુ એડ્શન.! બ્લુ જિન્સ ભાઈદાસ નાટ્યસ્વરૂપે રજુઆત કરી અને (પજાજમાં જોવાનો લહાવો મળ્યો. 





ક “ધોબીધાટ'માં ધોબજ તરીકે, “ખેડૂત 
કન્યા'માં ગ્રામ્ધકન્યા તરીકે અને “બાતે 
કાગળ'માં બાની ભૂમિકામાં એમલે 
“7 અભિનયના વૈવિધ્ય અને કવિતાના 
7₹ મર્મનો આબાદ પરિચય કરાવ્યો. બાની 
દીકરીની ભૂમિકામાં સામે સુજાતા મહેતા 
હતી. “નવ્વાંનક્કોર જિન્સ'માં પરણીને 
પહેલી વાર અમેરિકા આવેલ્લી છોકરીની 
અભિવ્યક્તિ સુજાતાએ કાગળ વગર 
ભજવી હોત તો વધુ અસરકારક બનત. 
જૂયારે અભય હરપડેએ 'ડુંગર કેરી 
મીણ'માં બેચરભાઈ પટેલને એક્દમ 
જીવંત બનાવી દીધા. તાટકની અતે 
અભિનયની પણ પરાકાષ્ઠા પરેશ 
રાવળમાં જોવા મળી જેમાં 'જિન્સ એક 
એવું પણ જોયું મેં બ્લુ' અને *ક્યાંક 
મૂકાઇ ગયેલાં જિન્સનું ગીત'નું અદ્ભુંત 
પઠન થયું. ચન્દ્રકાન્તના મુખે જિન્સ 
કાવ્યો સાંભળવા એ પણ એક અનુભવ 
છે પણ રંગભૂમિના માધ્યમની મદદથી 
આ ચીતે પણ કવિતા માણવાની મજા 
જુદી જ છે. એણે અને મનોજ શાહે રજૂ 
ટ રે કરેલા આ નાટ્થરૂપમાં કાપકૂપ અને 
. # સુધારાને ઘણો અવકાશ છે, પણ 
જ ભવિષ્યમાં જિન્સ આધારૅત કાવ્યો પર 
પિસ્તાળીસ-પચાસ મિનિટનું એક સરસ 
સંગીત નાટક મળી શકે એમ છે. તો 
આપશે પ્રતીક્ષા કરીએ, કારણકે જિન્સ 
સ્તુતિમાં ગાયું છે એમ, 
અખિલ બ્રહ્માંડમાં તત્ત્વો છે ટવન્સ 
એક શ્રી હરિ ને બીજાં બ્લુ જિન્સ 


જુજવે રૂપ અનંત ભાસે 
જિન્સ અતે શ્રીઠરિ મૈ જાશે. 


જઇનનાન---૭. 













પહેરવેશમાં છૂટથી વપરાતા જિન્સ છે અને આ માહિતી અને સર્જક્તાનો 
કાપડને કેન્દ્રમાં રાખી ચન્દ્રકાન્તે સમન્વય થતાં જિન્સનું આ પ્રતીક એટલું 
પાંચ-દસ તતહિ પણ એક કાવ્યસંગ્રહ - સમૃદ્ધ બને છે કે એમાં વસાહતીના 
જેટલાં દીર્થકાવ્યો લખ્યાં છે, જે બ્લુ આંતર-બાહ્ય જગતની અને 
જિન્સમાં સંગ્રહસ્થ થયાં છે. દેખીતું છે કે અતીત-વર્તમાન જીવનની સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ 





પરેશ રાવળ, સરિતા જોશી અ 


























